












































* 


' 





RITGJÖRÐ 


UM 




SEM JARÐYRKJDMANNS. 


SAMIB hefur 


6. ÓLAFSSON, 


FYRSTI KAFLI. 
FYRSTA HEPTI. 





RENTAfi 


HJ k 


S. L. 


Möller. 


1SS3. 


Titilblað tti bráðabyrgða. 












Bóndi er bústólpi — 
bú er landslólpi —. 





/ 


V 




X. 





% 


FORMALI. 


Sjerhverri stjelt í mannlegu fjelagi, eins og hverjum einstökum manni, 
ríður um fram allt á því að þekkja vel ætlunarverk sitt, hvers 

kyns sem vera kann. En ekki ríður bændastjettinni hvað minnst 

» 

á að þekkjn og leysa ætlunarverk sitt vel af hcndi, þar sem hún er sú 
stjett; sem ber allar aðrar stjettir, eður aflar þess með fyrsla, sem 
þær þurfa að hafa sjer til atvinnu. f>að hafði lengi vakað fyrir 

mjer, að bóndinn gæli ekki fremur en aðrir leyst starfa sinn vel af 

hendi, án þekkingar á honum, og mig grunaði, að þekking sú, er 
til þess útheimiist, mundi eða hlyti að vera meiri, þar sem jarð- 
yrkjan var betrij en jeg hafði heyrt, að þeir menn væru til erlendis, 
sem betur kynnu að jarðarra*kt heldur en vjer íslcndingar. Jeg 
fór því uton í því skyni að vita, hvort þetta, sem mig grunaði og 
jeg hafði heyrt, væri satt, og varði jeg þar ærnum tíma til þess að 
gá að því, hvernig menn færu að leila sjer atvinnu af jörðinni. 
Jeg sá og sannfærðist um svo mikið, að þeir, sem bezt kunnu að 
rækta jörðina, höfðu hennar bezt not. 

Erlendis sá jeg að vísu mart, en tíð og reynslu er ætlað að 
skera úr því, að hvað miklu Ieyli það eður það, sem jeg sá, getur 
orðið þjóð minni að nolum. Mart verður hjer á landi ólíkt og cr- 
lendis, og að því leyli á jarðyrkjan hjer og þar ólikum kjörum að 
sæta. Náttúran er að vísu hvarvetna hin sama; en áhrif hennar og 
verkanir eru bæði margbreyltar og ólíkar, enda þótt sömu öfl ráði 
þeim. fiessu olla hinar ólíku kringumstæður, sem hvarvetna breyt- 
ast og eru eins margbreyttar, eiris og staðir og stundir. En þótt 
svona sje, þá gilda samt hvarvetna þær hinar sömu aðalregiur fyrir 

✓ . * ’ * 




IV 


f>ví að yrkja jörðina eður afla ávaxta af henni, og að svo miklu 
leyti þurfa menn alstaðar sömu þekkingu og sömu reglur lil að 
yrkja jörðina. 

er nú áform mitt meS ritgjörð þessari, að gefa bændum 

hjerlendis dálítið sýnishorn af þeirri þekkingu, sem jeg sá að er- 

, * 0 ^ 
Iendis var álitin ómissandi, til að kenna bóndanum að þekkja eðli 

starfa síns, og til að leysa hann vel af hendi. J>að er og sannfær- 

ing mín, að þessi þekking hljóti eins hjer og erlendis að slýra við- 

leitni bóndans í því að rækta jörðina, því ella heppnist honum ekki, 

eins og þörf er á, að auka frjófsemi jarðarinnar eður gjöra hana 

varanlega. En þetta hvorttveggja er skilyrðið fyrir velmegun bónd- 

ans, eður að honum búnist vel, og þess æskja allir þeir, sem eru 

og verða bændur. En það eru ekki að eins bændurnir, sem hafa 

ástæðu til að óska þessa, heldur og þjóðin öll og þeir, sem eiga að 

sljórna henni. f>að er því vonandi og óskandi, að stjórn og þjóð 

vildu leggjast á eitt, til að koma á fót þess háttar stofnunum, þar 

sem bændaefni gætu átt kost á að afla sjer þcirrar menntunar, sem 

kennir þeim að þekkja ætlunarverk sitt eins og hæfir slöðu þeirra. 

Slíkar stofnanir hljóta að þykja öllum þeim nauðsynlegar, sein vita, 

hver þjóðheill er að góðum bændum og búskap. En þótt fátækt og 

samtakaleysi landsmanna kunni enn þá að vera því til fyrirstöðu að 

ein menntastofnun handa bændum geti komizt hjer á fót, þá má 

ætla, að slikt geti ekki til langframa orðið því til fyrirstöðu hjá þeim, 

sem hafa þau efni í höndum, sem sjer í lagi hafa verið ákveðin til 

slíkrar stofnunar. jþess má því vænta, að þessir menn sýni vonum 

bráðara í verkinu, að þeim sje annt um vegna þjóðarinnar að 

koma slíkri stofnun á fót. En svo mun þykja, sem jeg sje farinn 

að tala fyrir utan efnið. 

r 

I innganginum eður fyrstu grein ritgjörðar þessarar hef jeg 
leitazt við að sýna, hvert að sje ætlunarverk bóndans sem jarðyrkju- 
manns, og hvað á því ríði, að hann leysi það vel af hendi. Sumt 
af því, sem jeg hef þar um talað, hefði, ef til vill, sumum Iíkað 
betur að væri öðru vísi; en mig vonar, að flestir sjái, að jeg hafi 
farið með sannindi. Jeg hef sjer í lagi leitazt við að benda til 
þess, að bóndinn geli ekki fremur en hver annar leyst ællunarverk 




V 


sitt vel af hendi án þckkingar, og mig vonar, að allir skynugri 
menn sjái, að f)etta sje satt, og fví sje ekki óparft, að á það sje 
bent; enda mun tíminn og reynslan draga hjer aí‘ allan efa. Aðal- 
tilgangur ritgjörðar þeirrar, sem jcg nú byrja, er því sá, að lýsa 
fyrir bóndanum því helzta af því, sem viðkemur ællunarverki hans, 
að því leyti, sem hann er jarðyrkjumaður. Sem ja’ðyrkjumaður er 
bóndinn að öllu leyti háður nátlúrunni í öHum myndum hennar, og 
eru þær mjög margbreyttar, þegar þær eru liðaðar í sundur, og hafa 
margbreytt áhrif. En þessi áhrif eru annað tvcggja gagnleg eður 
skaðleg ætlunarverki bóndans, og þess vegna er nauðsynlegt fyrir 
hann að þekkja þau. 

Að því leyti sern náttúran og áhrif hennar eru margbreytt, 
að því skapi hlýtur þekking bóndans að vera margbreylt og koma 
víða við. En þar eð öíl þau og lögmál, er nátlúran hlýðir, eru 
óaðskiljanleg frá efnum þeim, sem hún er samselt af, þá er nauð- 
synlegt að þekkja efnin sjálf og eðli þeirra, til þess að geta þekkt 
öll þessi og lögmál. f>essa vegna þótli mjer rjelt að byrja ritgjörð 
þessa með því, að lýsa efnum þeim, sem einkum mynda jarðveginn 
og grösin, því áhrif þessara efna eru sjer í lagi það , sem bóndinn 
er háður. En þessi Iýsing efnanna v.arð mjer ekki alls kostar hæg, 
því engin þess konar fræði er hingað til samin á íslenzka tungu^ 
málið er því óvant slíkri vísindagrein, og vanlar bæði orð og 
talshætti, sem henni eru eiginlegir. Jeg hef því hlotið að smíða 
ýms ný orð bæði yíir efnin og áhrif þeirra. En það er tvennt, 
sem þarf til að smíða ný orð, svo vel sje: fyrst það að þekkja eðli 
málsins, og í öðru Iagi eðli hlutarins eður atburðarins, sem hinu nýja 
orði er ætlað að lýsa eður tákna. Jeg vcrð nú að játa það, að jcg 
er ekki svo vel að mjer í íslenzkri tungu, sem jeg vildi, til þess að 
vera fær um að smíða ný orð, svo vel sje; en hjá þessu hef jeg 
þó með engu móti getað komizt, nema því að eins að hafa útlend 
Oíð, eður að öðrum kosti að rita ekki. En ný orð hef jcg þá að 
eins ráðizt í að smíða, þegar jcg hvergi fann orð yfir það efni, sem 
jeg þurfti að lýsa, eður og að þau orð, sem til voru, þóttu miður, 
eður og ekki lýsa eðli cður aðaleinkenni þess hlutar, sem um var 
að ræða. Engum gömlum orðum hef jeg útrýmt, heldur að eins 


VI 


nýgjörfingum, scm varla voru komnir inn í málið, eður búnír að 
vinna f>ar heimild. 

Jeg hef hins og annars vegna orðið að skipta ritgjörð þessari í 
kafla og hepti 5 hef jcg í áformi að halda hcnni þannig smá saman 
áfram, cn nú sem slcndur get jcg ckki ákvcðið, hvað löng hún 
verður, en jeg vil bera mig að hætta ekki fyrr, en jcg hef drepið á 
flest J>að, sem yfirskript ritgjörðarinnar lofar. 

J>cssa dcild, sem jcg nú ræðst í að bjóða bændum fósturjarðar 
minnar, hef jeg ckki getað haft lengri vegna annríkis. f>að sem í 
henni kann að þyltja óvanalegt og þungskilið, þá bið jeg mcnn að 
lýta hana ekki fyrir það 5 jcg hef orðið að skýra frá því til upplýs- 
ingar um það, scm seinna kemur. 

Jeg vil nú ekki fara flcirum orðurn um þetta, heldur biðja landa 
níína að virða viljann fyrir verkið, og að taka það af nýgjörfingum 
mínum og allri ritgjörðinni, er þeiin virðist vera mega og gagnlegt 
sje, en slcppa aptur á móti hinu, scm miður kann rjett að vera. 
eður illa valið. 

Hvammkoti í febrúarmánuði 1853. 

✓ 

.t / 

- 0 

G . Olafsson . 




V 



I n n g a n g u r. 


1. gr. 

Pafe er ætlunarverk bdndans afe rækta svo jarfeveginn, 
afe hann geti jafnan fengife af honum svo mikinn ávöxt, 
er samsvari daglegum þörfum hans og þeirra, sem hann 
á fyrir afe sjá. Afe rækta jarfeveginn, er afe gjöra hann 
r hæfan til afe bera hvers konar ávexti, sem mönnum eru 

þarflegir í hverri stjett efeur stöfeu, sem þeir eru. Fernt 
er þafe, sem heyrir til þess afe rækta jarfeveginn: 1) afe 
losa hann, 2) afe bera á hann, hife 3), afe þurrka hann, 
þegar hann er of votur, og þafe hife 4).afe verja hann fyrir 
öllum skafelegum ágangi. Mefe þessu möti sjer bóndinn 
svo um, afe hin frjófgandi öíl náttúrunnar hafi aldrei árang- 
urslaus áhrif á jarfeveginn, heldur gefi þann ávöxt á venju- 
legum gróferartíma, sem er í rjettum jöfnufei vife þörf bónd- 
ans. þannig flýtir bóndinn mefe rækt sinni fyrir náttúr- 
unni; hann stefnir áhrifum hennar á haganlega rás fyrir 
sjálfan sig. fegar náttúran megnar ekki af sjálfsdáfeum 
afe veita bóndanum allt þafe, er hann þarfnast, þá beitir 
hann kunnáttu sinni, og styrkir svo náttúruna til afe bæta 
því vife, er hann framar þarfnast. Hvarvetna þar sem 
lönd eru þjett byggfe og mikill er mannfjöldi, efeur og í 
þeim löndum, sem eru hrjóstug og grófeurlítil í sjálfu 
sjer, þar megnar náttúran eigi eingöngu afe veita mönnum 



I 


2 

nægilegt vifturværi; hljóta þeir því sjálíir nokkuf) þab til 
aS leggja, er styrki náítiiruna til ab veita þeim fullkomií) 
uppeldi; en þaf) er þekking og atorka., 

því ljósari þekkingu, sem bóndinn hefur á öllu því, 

sem lýtur af> jarSarrækt, því betur er hann fær um ab 

leysa ætlunarverk sitt vel af hendi. þab má álíta jörbina 
eins og frumstofn lífsins. Visni þessi stofn efrnr verbi 
hann ófrjór, þá visna einnig og deyja greinar þær, sem af 
honum renna. En greinar þessar eru lífib, sem lifir á 
jörbinni; mannkynif) er og eitt af greinum þeim, er renna 
af þessum stofni, en rót sú, er rætir þær í þennan stofn, 
er bóndinn. Ilann tekur eins og rótin fyrst á móti grób- 
urnum frá stofninum, ogflytur hann sífean upp í greinarnar. 
— þannig virbist varib ætlunarverki því, sem bóndin hefur 
ab gegna, og hefur hann liaft þafe sífean mannkynife tók 

afe rækta jörfeina sjer til atvinnu. þafe er Ijóst af því, 

sem nú er sagt, afe mikife rffeur á því, afe bóndinn géii 
leyst vel af hendi þetía ætlunarverk sitt, sem svo er mjög 
árífeandi; því kunni hann þafe ekki, þá er öil mannleg vel- 
ferfe í vofea stödd. Jörfein verfeur ófrjóf, þegar bóndinn 
kann ekki til afe rækta hana, eins og efeli hennar er sam- 
bofeife, en af ófrjófsemi jarfearinnar kemur örbyrgfe og volæfei 
yfir lönd og lýfei. — Allir vita, afe þetta er satt, því 
reynslan hefur sannafe þafe optlega og sannar daglega. 
þ>ví meiri ágófea, sem jörfein gefur af sjer, þess betur 
vegnar þeim, sem rækta hana; en þafe er komife nndir 
kunnáttu jarfeyrkjumannsins afe miklu leyti, hvafe mikinn 
ávöxt afe jörfein gefur honum. 

þafe sem bóndanum rífeur á afe öfelast er fyrst og fremst 
þekking á efeli jarfevegarins; þekki kann þafe ekki, hvernig • 
getur liann þá ræktafe hann eins og efeli hans er sambofeife ? 
Dagleg reynsla sannar þafe, afe enginn fær notafe sjer hlut- 
ina, hverrar tegundar sem þeir eru, yfir þá þekkingu fram, 
sem hann hefur á nytsemi þeirra. þau not hlutanna, - 
sem menn þekkja ekki, af þeim vita menn ekki, og geta 
því ekki heldur fært sjer þau í nyt. Svona er þessu varife 


3 


me& jörfeina; menn hafa eptir því not af henni, sem þeir 
kunna til afe hagnýta sjer hana. Ekki verÖur sagt, hva& 
mikinn ávöxt jörfcin er megnug um a& bera, fyrr en hun 
er ræktuí>, eins og mest ver&a má. En hvenær er jörbin 
svo vel ræktuí), og hvar í heimi er hún ræktub svo, ab 
ekki sje aubií), a& gjöra þa& betur? Sá mun enginn vera, 
er sagt geti nm þá jörí), er hann hefir til ræktunar, a?) 
nú sje hún ræktub til fulls, og geti ekki or&ið þa& betur. 
þetta geta menn ekki sagt, og kemur þafc til 'af því, 
ab enginn kann enn þá a& rækta jör&ina svo vel, afe þa& 
geti ekki orfeib betur. þetta er aptur vottur þess a& menn 
þekkja ekki, a& meiri not megi af jörbinni hafa, en nú 
eru höfí>, því ella mundu þeir gjöra þaí). En mönnum 
fer allt af fram eins í jarbarrækt eins og hverju öbru. 
þegar mönnum hefur farib ’fram í þvf a& nota sjer ein- 
hvern hlut betur en ábur, þá sjá þeir fyrst, hvers þeir 
hafa farib á mis vegna vankunnáttu sinnar. Allt af sjá 
menn þab betur og betur, eptir því sem kunnátta þeirra 
vex til a& rækía jörbina, ab þetta á sjer eins stab um 
notkun hennar eins og annara hluta. Lengi ætlubu menn, 
ab hveiti gæti naumlega þrifizt annarstabar en í heitu 
löndunum, en nú vex þab í Noregi og í Svíþjúb, og eru 
þau lönd einhver hin norblægustu á hnettinum. Kirsiberin 
voru flutt frá Austurálfu til Romaborgar, og hjeldu menn 
ab þau gætu hvergi dangast nema þar; en nú vaxa þau 
á ýmsum stöbum, bæbi í Noregi og í Svíþjób. Sama má 
segja um ýmsar abrar jurtir, sem lengi var ætlab, a& eigi 
gætu þrifizt nema í heitu löndunum; en kunnátta manna 
hefur nú sýnt, ab þær geta vaxib í þeim löndum, þar sem 
ekki er meir en me&alhiti. Kunnáttu manna hefur eigi 
ab eins tekizt ab landvenja ýmsar jurtir úr heitu lönd- 
unum í hinum köldu, heldur og líka a& fá þar af þeim 

9 • » 

helmingi meiri ágúba, en þar sem þær upprunalega uxu. 
En allar þær framfarir, sem jarbyrkjan hefur ná& nú á 
dögum eru því a& þakka, a& þekking manna hefur aukizt. 


4 


Lengi átti jarfeyrkjan örftugt uppdráttar. Bdndanum 
tákst ekki sökum vankunnáttu ab leysa ætlunarverk sitt 
af hendi. Hann ræktabi jörbina ab sife fe&ra sinna og 
forfeSra, enda var lítib hirt um, ab hann lilyti j)á mennt- 
un, sem stöbu hans hæfbi. þab var sumstabar ab menn 
hirtu ekki meir um bændurna heldur en skynlausar skepn- 
ar, nema mibur væri, og ætlubu ab þeir væru hæfastir til ab 
leysa ætlunarverk sitt bezt af hendi, ef þeir væru sterkir 
sem uxar og asnar, og þeim jafnheimskir; því þá veitti 
þess hægar ab temja þá eptir vild sinni. Bóndinn ólst 
upp, lifbi og leib undir lok á sama stab, allt eins og grasib 
á jörbinni. Fæbingarstabur bóndans var hjervistarstabur 
hans, hann var honum allt bæbi í andlegum og líkamleg- 
um efnum; þab sem var fyrir utan þetta litla svib, af því 
vissi bóndinn lítib ebur ekkert. Meb þessu tókst mönnum 
ab spekja bóndann og þar ab auki ab varna honum ab 
komast í soll og svakk, en líka ab varna honum allrar 
menntunar. þab er enginn flokkur ebur sjett sd til í 
mannlegu íjelagi, sem hefur átt ab eins bágum kjörum 
ab biía, og sem hefur verib farib meb eins hirbulaust og 
bændastjettina. þab hefur ekki verib látib lenda vib þab, 
ab skipta sjer ekkert um menntun hennar, heldur hefur 
hun verib höfb fyrir gjaldeyri í vibskiptum manna og 
gjörb dáblaus meb alls háttar kitgun* og álögum, án þess 
ab gætt hafi verib ab því, a& meb slíkri mebferb hlaut hun 
sífellt ab verba mibur fallin og óhæfilegri til ab vinna 
sómasamlega ætlunarverk sitt. Stæbi bóndinn ekki í öllum 
skilum og gegndi ekki öllum þeim kvöbum, er landsdrottinn 
lagbi leiguliba sínum á herbar, þá var vibkvæbib, ab hann 
skyldi rekinn burt af jörbinni ebur sæta ávítum. því er 
nu mibur, ab nokkub þessu lfkt vibgengst. enn þá manna 
á millum bæbi hjer og annarstabar. Meb þeim hætti, er 
nú var talib, lögbu hinar stjettirnar vanvirbu á bænda- 
stjettina, og þab svo, ab hún þótti til einskis liæf, nema 
alls þess er álitib var állra lítilíjörlegast, en þab var jarb- 
yrkjan. Af öllu þessu leiddi þab, ab bændastjettinni varb 


5 


seint framfara aufcife, enda hirti Inín sjálf Iftt nm allar 
framfarir og haffei jafnvel <5beit á allri menntun. En af 
þessu leiddi aptur þab, ab jarbyrkjan batnabi ekki ab því 
skapi, sem fdlkib fjölgabi. Akrar manna og jarbir voru 
víba komnar í örreiti, og fæddu varla bdndann auk heldur 
fleiri. ' , 

Á þjöbverjalandi höfbu menn frá aldaöfeli haft sum- 
stabar þann sib ab rækta sífellt korn á sama stab ár frá 
ári; en þegar þab haíbi gengib um hríb, og kornib hætti 
ab spretta, þá hættu menn ab rækta hinn dfrjófa akur um 
nokkur ár samíleytt, varabi þab stundum svo lengi unz 
lyng og mosi t<5ku ab spretta á akrinum. Bændurnir sögbu, 
ab jörbin þyrfti ab hvíla sig, og yrbi því betri, sem htín 
fengi lengri hvíld. þessi ræktunarháttur hjelzt víba hvar 
vib fram á vora öld, og voru sumar sveitir svo illa yrktar, 
ab þær þurftu korns meb frá öbrum sveitum. I öbrum 
löndum var víba eins ástatt meb jarbrækt eins og á þj<5b- 
verjalandi. þab var orbin almenn umkvörtun, ab jörbin 
væri allt af ab verba öfrjtífsamari; en menn skildu ekki, af 
hverju þab kom. Af þessu föru margir af íandi burt tír 
Norburálfunni, og hjeldu vestur um haf til Vesturheims, 
því þaban var sögb frjöfsemi mikil og landskostir göbir. 
Loksins töku menn eptir því, ab fölksfjöldinn var orbin 
meiri en svo, ab jörbin gæti fætt hann meb gröba sínum, 
og ntí varb ab leita einhverra bragba. Ýmsir vísindamenn og 
ættjarbarvinir föru ntí ab hugsa um jarbyrkju, yfirgáfu þá 
sumir stjett sína og gjörbust bændur; þeir rannsökubu ebli 
jarbvegarins og grasanna, og fundu skjött, ab þekking á 
hvorutveggja þessuvar skilyrbi fyrir því, abjarbyrkjan gæti 
blömgazt; þeir sáu, ab kunnáttan yrbi ab stjörna vibleitni 
bændanna í því ab yrkja jörbina, því annars lilytu þeir 
ab erfiba til önýtis, og öll jarbyrkja ab ganga til þurrbar 
fyrr eba síbar. Töku þeir ntí ab breyta mörgu í jarb- 
yrkjunni frá því, er ábur hafbi verib, en þar breytingar 
þeirra voru byggbar á kunnáttu, varb skjött stí raun á, 
ab þeir breyttu mörgu til ba.tnabar. þeir gátu sýnt í verk- 


e 


inu, aSjörbin gat gefib meiri arb, en ætlab hafbi verib um 
langan tíma. þetta hlaut ab vekja athygli manna, og ávo 
fór, ab ýmsir af bændastjettinni fðru ab leita sjer meiri 
menntunar en ábur; en í þessu var fólgin hin komandi 
framför jarbyrkjunnar. Menn urbu l>ess nú brátt áskynja, 
ab bondiim var úviburtækilegur allri menntun á meban hann 
var ofurseldur kúgun og ánaub einstakra manna. Menn 
komust ab raun um þab, ab jarbyrkjan gat eigi náb l'ram- - 
förum nje blomgun meban þeir, sem áttu ab stunda hana, 
voru þrælar eií ekki frjálsir menn. A þetta bentu menn nú 

stjúrnendunum, og var því í fyrstu mjög misjafnlega tekib; 

* < # 

en þar sem stjórnendurnir ljetu sjer skiljast, ab bæta 
þyrfti kjör bændanna meb frjálslegum búnabarlögum og 
ýmsum nytsömum tilhögunum, þar varb sú raun á, ab 
jarbyrkjan tok framförtim. 

þab var einkum tvennt, sem menn fundtt ab búndanum 
reib á ab öblast, til þess ab geta gegnt ætlunarverki sínu; 
en þab var frelsi og menntun. Hib fyrr talda bættu menn 
meb því, ab hjálpa bænduntim til ab eignast ábýlisjörb 
sína; en hib síbar talda nteb því, ab stofna búnabarskola. 
En þab er fyrst nú á döguni, ab þetta tekúr ab verba al- 
mennt hjá mörgum þjúbum; enda er jarbyrkjan víbast 
hvar í bernsku, og byrjar nu fyrst nýtt íramfara tímabil 
f sögunni,þegarbændastjettin er farin ab námenntun og frelsi. 

2. gr. 

Sama ætlunarverk hefur bændastjettin á íslandi og 
bæhdastjettin í Öbrum löndum; henni ríbur og jafnmikib 
á ab leysa þetta ætlunarverk sitt vel af hendi. Hin ís- 
lenzka bændastjett þarf þess vegna ab öblast sömu þekk- 
ingu og bændastjettin í öbrum löndum. þab er ein spurn- 
ing, sem bondanum bæbi hjer á landi og annarstabar ríbur 
á ab geta leyst úr, og hún er: Hvernig á jeg ab fara ab 
rækta svo jörbina, ab hún beri þann ávöxt, er sje í rjett- 
um jöfnubi vib allar þær þarfir, er jeg hef ab annast? 
Jafnóbum og þarfir manna aukast, kemur ný og ný krafa 


7 


til jarfcarinnar til afe fylla þær; en jafnskjótt og þessi 
krafa er gjörb til jarfearinnar, kemur hun og til bönclans. 
En af þessari kröfu leifeir spurning sii fyrir böndann, er 
þegar var á minnst. Oss bændunum hjer á landi ríbur á 
aí) öblast sem brá&ast þá þekkingu, er þarf til ab leysa lir 
þessari spurningu, því ef vjer getum þab ekki, þá fáum 
vjer aldrei yrkt jörfeina svo, ac) gröði hennar nægi þörfum 
vorum. Oss rfóur mjog á ab gæta ab því, hverjar þaríir 
vorar eru og hvab þeim lfóur, því annars má svo fara, aí) 
þær aukist svo, án þess vjer tökum eptir því, ab enginn 
jöfnubur verbi milli þeirra og þess, sem vjer eigum aí) 
gegna þeim meÖ; en þaí) verbur jafnan aÖ vera, eigi vel 
ab fara. Allar breytingar, nýjar tilhaganir og stofnanir, 
sem gjörbar eru landi og lýÖ til hagsmuna og framfara, 
allar krefja þær hýrrar nau&þurftar, bæfei til þess ab kom- 
ast á, og líka til hins, ab þeim verbi vib halclib framvegis. 

En þessar nýju þarfir — hvaban eiga þær ab koma? 
Hvaban eiga þær ab takast annarstabar en af jörbinni, eba 
þeim ávöxtum, sem böndinn afiar af henni? Ab þarfir 

/ • ••v 

vorar Islendinga hafi aukizt og sjeu ao aukast, þab mun 
liverjum þeim í aiigum uppi, sem gæta vill ab tímanum, 
sem libin er, og þeim, sem er ab líba. þab er og eigi 
svo mjög ölíklegt, ab þarfir vorar aukist nokkub frá því* 
sem nu er, svo ab vjerþurfum um skammt í fleiri horn ablíta, 
en vjer nú höfum. Komandi tíminn mun síbar sanna, hvort 
þetta sje hugarburbur einn og öþarfur kvíbi. En eitt er 
víst, og þab vita allir, ab eins og tíminn líbur, þá breytast 
hagir og kringumstæbur manna, en þar af leiba nýjar 
þarfir og nýr kostnabur, og því meiri breyting, sem fölgin 
er í tímanum, því fremur ríbur á ab sjá vib þeim kostn- 
abi , sem breytingarnar hljöta öumflýjanlega ab leiba af 
sjer. En þab er nú einraitt þetta tímabil, sem vjer lifum 
á, er í mörgu ber þab meb sjer, er til breytinga horfir. 
Menn vilja breyta ýmsu frá því, sem ábur var, koma á 
föt nýjum stofnunum, sem eru nytsamar,jafnvel ömissandi 
,til ab efla heill og framför þjöbar vorrar. En er nú afli 


/ 


8 


sá, sem vjer höfum til aí> koma þessu á f<5t, í nokkrum 
jöfnuhi vi& þab, sem til þess útheimtist? — Vib þessu ættum 
vjer, Islendingar! ab sjá í tfma og hugsa fyrir því; en 
þab má mefe engu m<5ti betur gjöra heldur en meb því, 
ab taka sjer betur fram í jarbarrækt en hingab til verib 
hefur. Engin heimska er jafnmikil og sá, ab byggja alla 
velferb sina á blindri tilviljun, en svo gjöra þ<5 allir þeir, 
sem byggja hana á <5ræktabri jörb og <5menntabri bænda- 
stjett. því menntun bændanna er f<51gin í því, ab þeir 
viti ekki ab eins ab auka frjófsemi jarbarinnar, heldur og 
ab gjöra hana varanlega. Af því er öll jarbrækt komin, 
ab menn sáu ab úrækíub jörb gaf stopulan gr<5ba og stund- 
um lítin ebur engan, þetta stóbust menn ekki, því þörfin 
var söm og jöfn og framar <5x en minnkabi. þess vegna 
tóku menn ab tryggja stofn velfeibar sinnar, jörbina, meb 
því ab yrkja hana og u vakta”. 

Reynsla libinna alda hefur sýnt meb óhrekjandi rök- 
semduin, ab þeir, sem bczt yrktu jörbina, ab þeir hinir 
sömu hafa byggt velferb sína á traustustum grundvelli; 
en aptur á móti þeir, sem breyttu þvert á móti þessu, 
voru allra manna aumastir. Meb sama móti og vjer, Is- 
lendingar! höfum hingab til ræktab jörbina, getum vjer 
ekki náb neinum töluverbum framforum. Gróbi jarba 
vorra er stopull, og eins er megun vor og velferb; en þab 
kemur af því, ab vjer hirbum ekki um jörbina og berum 
ekki kunnáttu til þess; því ef vjer bærum kunnáttu til 
þess, þá mundum vjer eflaust gjöra þab beíur. Af því 
ab vjer höfuin ræktab fósturjorb vora lakast allra mennt- 
abra þjóba, þá erum vjer þeirra vesalastir, og velferb vor 
hlýtur jafnan, meban slíku fer fram, ab vera völt; því vjer 
eigum hana ab mestu leyti undir blindri heppni. 

Meb sama hætti, og vjer hingab til höfum ræktab 
jörbina, fáum vjer ekki meiri ávöxt af henni; en þeir 
ávextir, sem vjer nú fáum, eru naumast nógir til ab* fylla 
þarfir þær, er vjer nú höfum, og en síbur til ab standa 
straum af þeim, er framvegis kunna vib ab bætast. Vjer 


9 


ræktum eigi jörfeina til hálfs vib þaS, sem unnt er, en 
vjer fáum og heldtir ekki hálfan ávöxt. Af þessu kemur 
þa&, a& oss brestur optlega; en af skorti leibir dá&leysi 
og deyfb í öllum fyrirtækjum. þetta hefur reynslan þrá- 
faldlega sannab bæbi lijer á landi og erlendis. Saga ís- 
lands ber þab meb sjer, ab síban bændastjettin t<5k ab 
vanrækja jörbina og hirba Iftt um ætlunarverk sitt, síban 
hefur sveiíabuskapurinn verib jafnan dauflegur og á völt- 
um fötum, svo ekki liefur þurft nema eitt dár til ab steypa 
honum um koll. þegar svo fer, ab btíib og böndann bilar, 
þá er fdtunum kippt undan velferb landsins; því u b<5ndi 
er biistolpi, en bii er landsídlpi’V 

þab sem vjer, Islendingar! allra fyrst þurfum ab gjöra, 
til ab tryggja sveitabunab vorn, er, ab afla oss þekkingar 
á þeini mebulum, sern titheimtast til þess ab auka frjóf- 
semi jarbarinnar og gjöra hana varanlega. En þessi þekk- 
ing er inni falin f ])essu fernu: 1) þekkingu á ebli jarb- 

vegarins, 2) þekking á þeim grösum, er vjer tíöfum til ab 
rækta; 3) þekking á áburbinum og 4) þekking á þeim 
verkfærum, sem höíb eru til ab bæta meb jarbveginn. þessa 
þekkingu hefur oss íslendinga hingab til ab mestu ebur 
öllu levti vantab; en þessi þekking er þó þab, sem framfarir 
jarbyrkjunnar eru bnndnar vib. 

þekkingin ájarbveginum er fólgin íþvíab bera kennsli 
á, hvort hib ytra og innra ásigkomulag jarbvegarins sje 
sambobib þeim grösum, sem vjer viljum rækta. þab er 
meb öbrum orbum, landslag og jarblag, sem menn þurfa 
ab þekkja og gefa gætur ab, því nema svo sje, þá er þab 
komib undir tilviljun éinni, hvort grös þau, sem á ab 
rækta, fái hæfilegan stab til-ab vaxa á; en eptir því fer 
uppskeran. þekking á ebli grasanna er og naubsynleg, 
fyrst þess vegna, þegar velja ájörb handa þeim og áburb; 
í öbru lagi þurfa menn ab vita gæbi grasanna til fóburs 
fyrir menn og skepnur, ebur til hvers annars, sem þau 
á ab bafa. Grösin eru misjöfn ab gæbum, og ríbur því 
mjög á ab þekkja þennan mismun, svo menn geti valib eptir 













10 


því. Sama cr aft segja um ábur&inn, menn verfea ab þekkja 

hann, til þess ab geta hagnýtt sjer hann; en þekking á 

áburSinum er fdlgin í því ab vita, hvernig á ab geyma 

hann svo frjdmagnib missist ekki tír Iionum til ónýtis, og 

hvenær og hvernig hann skal á bera og í hverju ásigkomu- 

lagi hann þarf ab vera, þegar hann er á borinn. Eptir 

þessu fara áhrif áburbarins ájarbveginn og grosin. þekk- 

ingin á ebli jarbvegarins bendir mönnum til þess, hvernig 

meb hann skal fara, til þess ab gjöra hann hæfan til ab 

beraávöxt. Sje jarbvegurinn of harbur og of þjettur, þá sara- 
* 

lagast áburburinn honum ekki, og rætur grasanna megna 
ekki ab breiba sig ut í honum, ebur þröngvast nibur í 
hann. Af þessu leibir, ab naubsynlegt er ab þekkja og 
hafa þau verkfæri, sem eru höfb til ab losa jarbveginn meb. 
þab hefur verib einn höfubgalli á jarbrækt vorri Islendinga 
nii á seinni tfmum, ab vjer höfum ekki haft verkfæri 
þessi. þessi verkfæri og nytsemi þeirra* þekktu febur 

vorir, og þötti þeim áhrif þeirra á jarbveginn svo mikils 

< 

umvarbandi, ab þeir gáfu þeim nafn eptir því, og kÖllubu 
' þau arb, þ. e. ágöbi. Jarbvegur fösturjarbar vorrar hefur 
sama ebli nu og á dögum febra vorra. Hann hefur jafn- 
an þab ebli ab þjettast og síga saman, en þar af leibir, 
ab hann tekur síbur á möti Öllum hinum frjófgandi áhrif- 
um náttiirunnar. 

/ 

Eptir þessu ebli jarbvegarins hafa menn tekib þegar 
á elztu tímum, þá er mannkynib var enn þá á æskualdri. 
Er þab fært í frásögur um Osíris Egyptalandskonung, ab 
hann hafi fyrstur manna fundib verkfæri til ab losa 
meb jarbveginn, en þetta verkfæri var plógurinu. En þá 
Osíris hafbi fundib plógin, ferbabist liann um iöndin, til ab 
kenna þjóbunum ab nota sjer hann. Fannst mönnum svo 
mikib um gagnsemi þessa ágæta verkfæris, ab þeir dýrk- 
ubu höfund þess, eins og Gub, þegar hann var dáinn. 
En hvab sem nú uin þetta er, þá höfum vjer eigi fyrr 
sögur frá mannkyninu, en þegar þab hafbi plóginn til ab 
yrkja meb jörbina. þab má undarlegt þykja um oss 'ís- 


11 


lendinga, ab vjer slailum hafa gleymt pldgnum ah öllu 
nemH ab nafninu eintömu. Og hefur þab engri annari 
þjdb orbib nema oss ; enda hefur oss orbib ab þessu; því 
síban vjer gleymclum plognum, höfum vjer gleymt því ab 
losa þyrfti jöibina, enda höfum vjer og eigi átt kost á 

því síban. 

• • • 

Vjer höfnm því misst af ölltr því gagni, sem plogur- 
inn vinnur, og hefur þab orbib landi voru og þjob ometan- 
legur skabi. Síban pldgurinn gleymdist, hefur jarbvegur- 
inn fengib næbi til ab festast og þiifurnar ab fjölga, en 
meban þessu hvorutveggja hefur farib fram, hÖfum vjer 
fækkab og orbib sífellt vesalli. Plogurinn er svo mikils 
verbur, ab bdndinn getur ekki án hans leyst ætlunarverk 
sitt vel af hendi. I sama bili og allir pldgar stöbvubust, 
þá væri öll sii heill og velferb, sem menn eiga jarbyrkj- 
unni ab þakka, horfin í einu vetfangi. — Svo mikib ríb- 
ur á því ab jarbvegurinn sje plægbur eba, losabur. þab 
ríbur engu minna á því ab plægja jarbveginn, heldur en 
ab bera á hann, því áburburinn verbur ekki ab helmings- 
notum nema hann blandist sarnan vib jarbveginn svo djiipt 
sem grasræturnar ná. • - 

Eitt dæmi sannar þetta Ijdsast. Vjer sjáum, þegar 
sljettub eru tún, og borin er mykja í flægib undir þökurnar, 
ábur en þær eru lagbar nibur, þá sprettur grasib helmingi 
betur og lengur, en þegar borib er ofan í grasrdtina. En 
þetta er ljos vottur þess, hve á því ríbur og livert gagn 
þab sje, ab áburburinn komist nibur í jarbveginn. Áburb- 
urinn þarf ab vera rjett undir og utan meb hlibunum á 
rdtum grasanna, en eigi ofan á þeim. En þetta fer áburb- 
urfnn eigi alls kostar af sjálfsdábum, heldur þarf ab láta 
liann þar,\og þab verbur meb engu betur gjört, en meb 
pldgnum. þab er bágt ab hafa lítinn áburb, en enn þá 
bágra er, þegar þab litla, sem til er, getur eigi orbib ab 
notum sakir vankunnáttu. 

En þab er ekki eingöngu fyrir áburbinn ab losa þarf 

2 



12 


jarfcveginn, heldur vegna margs fleira, og skal því betur 

lýst, þegar talab verfeur um ebli jarbvegarins og rækt hans. 

/ 

I inngangi þessum hef jeg bent til, hvert ætlunarverk 
bdndans sje.og livafe á því ríbi, ab hann beri kunnáttu til 
ab leysa þab vel af hendi. En kunnátta sii, er gjörir 
bðndann hæfan til ab rækta jöibira, er ídlgin í þekkingu 
á öllu því, sem þarf til ab auka og víb halda frjdfsemi 
hennar, hvort heldur þetta eru verkfæri, efni ebur öfl. 
En fyrst af öllu rí&ur á ab þekkja efni þau, sem mynda 
jarbveginn og grösin; þekki bándinn ekki ])essi efni þá 
getur hann ekki vitab, hvort rjett sje farib meb jarbveginn 
og grösin ebur ekki. Fræbi sii kallast efnafræbi, sem kennir 
mönnum ab þekkja ebli efnanna, og þab ekki ab eins 
þeirra, er mynda jarbveginn og grösin, heldur og hinna, 
sem öll náttiiran er samsett af. 

þann hluta efnafræbinnar, sem einkum hljdbar um 
þau efiii, er mynda jarbveginn og grösin, mætti, ef til vill, 
kalla f r j<5e fnafr æb i á vora tungu. £>ab er nii þessi 
hluti efnafræbinnar, sem bándinn þarf ab bera kennsli á, 
því ella fær hann ekki þekkt ebli jarbvegarins nje gras- 
anna, svo vel sem þörf er á, til ab geta farib svo meb 
hvorttveggja, er sambýbur ebli þess. Efnalýsing su, er 
fylgir hjer á eptir, er samin til þess, ab jarbyrkjumaburinn, 
eba bándinn, geti fengib nokkra liugmynd um jarbefni þau, 
sem honum einkmn vib koma. 

, '3. gr. 

Efnafræbin kallar þab frumefni, sem er eins kyns 
eba einnar tegundar. þessi efni verba því ekki abskiiin 
í fleiri efni. Menn þekkja nu á dögum 63 frumefni; en 
ekki er ólíklegt ab þau verbi fleiri meb tímanum, því verib 
getur, ab sumt þab, er nu kallast frumefni sje þab ekki, 
heldur sje samsett af fleirum efnum, sem þá eru frumefni. 
þessi 63 frumefni eru þab, er ýmislega samblöndub mynda 
hlutina, hvort heldur þeir eru lifandi ebur daubs ebiis, 
þjettir ebur rennandi. Efnafræbingarnir skipta frumefnun- 


13 


um -eptir ebli þeirra í málmleysingja — þa& eru efni, sem 
ekki eru málmar í — og málma; en málmunum aptur í 
þunga og ljetta málma. 

STUTT YPIRLIT YFIR FRUMEFNIN. 

4 * g r - 

A. . Málmleysiíigjar. 

, 1. Eltli ebur surefni. Eitt sjer ebur eintámt er 

efni þetta rennandi sem lopt, án litar, bragbs og lyktar. 

þaí) íinnst í loptinu og er eitt af efnum þeim, sem 

loptib er samsett af; þab er og í vatninu, dýrunum, grös- 

unnm, mælmlingjunum og ab öllu samtöldu þá er meira 

^ * 

ebur minna af því í flestum hlutum, sem jörbin er samsett 
af, og einungis verba fáar breytingar á efnasamböndum 
hlutanna svo, ab eldib eigi ekki þátt í þeim. Menn ætla 
ab eldib sje einn þribjungur af efnismagni þjettra hluta á 
jörbunni. , 

2. Logvaki (vatnsefni). Efni þetta er eitt sjer lopt- 

tegund, og er þab annar sambandshluti vatnsins, einnig allra 
dýra líkama og grasa. Logvakinn er ljettastur allra lopt- 
tegunda. • ~ • ’ 

3. Hol d gj afi (köfnunarefni). Lopttegund þessi er höfub- 
efnib í loptinu, og er þab y* () 9 ö hlutar þess. Iloldgjafinn er 
og einn sambandshluti allra dýra líkama og grasa. 

4. Kolefni. þab er fast í sjer og finnst í öllum 
líkömum grasa og dýra. þab er og mest megnis efnib í 
vibar- og steinkolum og dýra- ebur beinakolum. 

5. Brennsteinn. Hann er fastur í sjer, finnst víba 
og þekkja hann því flestir; er hann hreinn einkum á þeim 
stöbum, þar sem jarbeldar ha r a upp komib. Efni þetta er 
þ<5 optast blandab öbrum málmum. 

6. G1 <5 r. þab finnst aldrei öblandab, heldur optast sem 

2 * 


14 


gldrsýra í sambönchun vife mörg efni. Efnafræbingunum hefur 
tekizt ab fá efni þetta abgreint út af fyrir sig, og er þab 
þá þjett en mjiíkt sem vax. 

7. U KI<5 r”. þab er líkt lopti, gulgrænt ab lit og þefbiturt, 
en skabnæmt er þab fyrir lungun. u Klór” er einn sambands- 
hluti í hafsaltinu og er ])ab mjög altftt. 

8. Kísill. Efni fast í sjer, og er frumefnife í kísil- 
jÖr&inni og því eijnn sambandshluti í stubla- e&ur stöngla- 
bergi, tinnu, og nær ])ví f öllum mælmlingjum þeim, er 

jarbtegundar eru. þab finnst tíbast af öllum jarbtegundum 

- ♦ 

á yfirborbi jar&ar vorrar. 

9. F/uor. Loptmyndab efni, en drýpur í kulda, finnst 
aldrei eitt sjer. I sambandi vi& múrlím e&ur kalk myndar 
þa& stein þann, er Flusspath kallast. 

. 10. Bor. Fast efni í sjer og dökkgrænt aí> lit. Ur 
efni þessu er hib nafnkunna salt, er borax kallast, og er 
þab haft til ab kveikja saman máhna meb. 

11. Brojn. Drjúpandi efni, lifrautt ab lit, og er af því 

bitur en þo oþægileg lykt. þab finnst í hafsaltinu og 
söltum stöbuvötnum Qg tjörnum, en er j)<5 mjög litib til 
af því. - 

12. Jod. Fast efni í sjer, lfkt járni á litinn og blikar 
sem málmur; þab er af því mjög oþægileg lykt; finnst í 
sæjurtum, t. a. m. þangi, njarbarvetti o. s. fr. 

5. gr. 

B. Ljettir málmar. 

1 . KaUum. Fast efni í sjer, mjúkt sem vax, bláhvítt 
ab lit og gljáir sem málmur. Efni þetta finnst í grösunum, 
og kallast í daglegu rnáli pottaska. Pottaskan er ka/ium 
í sambandi vib kolsýru; og finnst þetta kolsýrba kalium í 
mörgnm steintegundum, t. a. m. í leirsteininum ( Fe/dspath ). 

2. Natrium. Efni þetta er mjög líks eblis og kalium. • 

þab er frumefnib í natroji , er almennt kallast soda. Soda 

* • 

er kolsýrt natrium , er efni j)ab haft til sápu- og glergjörb- 


15 


ar o. s. frs. f>aí> íinnst eins og kaliitm í grösunum, þab 
er og annar sambandshluti hafsaltsins. 

3. Lithium. Efni fast í sjer; þab er frumefnií) í efni 
því, er lithionet kallast, er efni þetta sambandshluti ýmsra 
steintegunda eba mælmlingja, t. a. m. /íVA/ogljásteins; en 
er þó sjaldfundib. 

4. Ammonium. þab er frumefnib f ammoniaki. Efna- 
fræbingarnir hafa ekki enn getab náÖ því einu út af 
fyrir sig. 

5. Barium (þungefni). Fast efni í sjer, grátt aÖ lit og 
gljáir sem málmur. Efni þeíta er frumefnib í jarÖtegund 
þeirri, er 5í/n7(þung-)jörí) kallast. þab finnst og í stein- 
tegund þeirri, er þungsteinn heitir (Tangspath). 

6. Strontium. þaÖ er frummálmurjarÖtegundarþeirrar, 
er menn kalla strontian jörJ. Efni þetta finnst í ýmsum 
steintegundum, t. a. m. «ÍA 0 ////V// 2 steininum o. s. frv. 

7. Katsium. Fast efni í sjer, silfurhvítt á lit, blikar 
skært eins og skyggÖur málmur. þaÖ er frummálmur múr- 
límsins. 

8. Talksium (magnesium ). þaÖ er frummálmur jarÖ- 

tegundar þeirrar, er tatlj'óv'b eöur tnagnesia (kljájörö) kali- 
ast; þaÖ er og sambandshluti margra mælmlingja. Næst 
límjörÖinni (kalkjörÖinni) er þaÖ helzti sambandshlutinn í 
hnútum og dýra beinum, einnig í flestum grasategundum 
og korntegundum. ‘ . 

9. AUuminium. þaÖ er frummálmur eÖur frumefni 
jarÖtegundar þeirrar, er leirjörÖ kallast, er þaÖ jarötegund 
þessi, sem önnur en kísiIjörÖin (sandjörÖin) er hin altíÖasta 
jarÖtegund á jörÖunni. 

10. Beryllium, 11. Zirkoniúm , 12.Yttrium, 13. Thorium . 
Efni þessi eru frummálmar jarötegunda þeirra, er viö þau 
eru kennd. þau tvö efni, berylliam og zir/tonium finnast 
í gimsteinunum beryl o g zirkon , Hin önnur tvÖ eru mjög 
sjaldgæf og almenningi ókunn. 


16 


• * * 6. gr. 

C. þungir málmar. 

Flest fruméfnin heyra undir flokk þennan. Málmarnir 
eru allir þjettir, þegar kvikasilfrife er undan skilií). þessir 
eiginlegleikar máhnanna eru mönnum kunnir : 

1. ) skær gljái, blik ebur slikja, þegar þeir eru fægfeir; 
kalla menn fegurb þessa málmslikju hvarvetna, þar sem 
hún finnst, t. a. m. á vængjum ýmsra fugla og fibrilda. 

2. ) málmar draga mjög ab sjer hita og rafurmagn, og 
leiSa hvorttveggja bezt allra hluta. 

3. ) þeir eru eblisþyngstir allra hluta, ebur, þeir eru 
þyngri í sjer en allir hlutir abrir. Hinn ljettasti af þungu 
málmunum er krom , og er þab þo nær þvf 6 sinnum þyngra 
en vatnib. Tin, kopar, eir, járn ogsink eru sjöfalt þyngri 
en vatn, blý meira en 11 sinnum, kvikasilfur 13 s., gull 19 

s. og lýsigull 21 sinni. 

4. ) þeir verba bræddir, þ. e. renna vií> eldshita, en 
mikill munur er þd á því, hvab málmarnir þurfa mikinn 
hita til ab brábna. Eptir því skipta menn málmunum í 
fljdt- og seinbrædda málma. Fljdtbræddir málmar eru 

t. a. m. tin, blý og wismuth, en seinbræddir eru: eir, járn, 

* ^ 

silfur, gull og lýsigull, og er þab hib örbugasta ab bræba 
af öllum málmum. 

5. ) þeir eru þeirrar náttúru,ab getaþaniztút og þabmjög 
mikib, því sumir af málmunum eru svo seigir og deigir, 
ebur liafa svo mikib samheldisafl, ab þeir verfa beittir út 
meb haníri ebur rifjum í þynnur, ebur dregnir í smáa 
þræbi ebur vír. 

þessir eru nafnkenndastir af þungu málmunum: Járn, 
eir, tin, blý, sink, gufl, silfur og kvikasilfur; eru þessir 
málmar þab, sem einkum eru mönnum til nota í daglegu 
lífi. Mibur kunnir eru þessir málmar: Lýsigull (pla- 
tfna) , nilfkel, hobolt , ivismuth , arsenik (völskueitur), 
chrom , antimon , mangan (brúnsteinn); og nær því efna- 
fræbingum einum eru þessir málmar kunnir: ceriunl , uran , 



17 


x 


pafladium^ ladmium , iridium , rhoditim , osmii/m , tifan y 
tanlal , wolfram, motybdœn^ vanadinm , telhtr , seten, lan - 

norium , etbium , tetbium , didimium , niobium , pe- 
lopium og rutheuium. 

7- gr. 

Uin.samsókn efnanna. 

Frumefni þau, sem níí eru talin, eru þess eblis, ab 
þau sækja meira e£ur minna í sambönd hvert vife annaS, 
enda þott þau sjeu hvert öbru dlík sfn á milli. þ>etta ebli • 
e&ur náttura efnanna þvkir rjett ab kalla samsdkn efeur 
samdrátt* þeirra (efnasamsokn). þessi samsdkn efnanna 
veldur því, ab þau samlagast hvert öbru, og mynda þannig 
liina margbreyttu líkami og hluti í alheiminum. þegar 
tvö ebur fleiri efni samtengjast, þá verbur þar af nýtt efni, 
sem ab ytra og innra ebli er optlega dlíkt efnum þeim, 
er þab varb til af. þannig er t. a. m., þegar járn og 
brennisteinn samlagast hvort Öbru, þá kemur fram hib þribja 
efni, sem er dlíkt hinum bábum ab ebli. Allir vita, ab 
járn og brennisteinn eru d!ík efni, bæbi ab lit, seigju, 
hörku og ab því, hvab þau þola misjafnt áhrif eldsins. 
Járnsvarf og brennisteinsdupt (brennisteinsbldm) blandab 
saman getur aptur skilizt hvort frá öbru, svo ab hvort- 
tveggja lialdi upprunalegu ebli.sínu; en sje sambland þetta 
hitab, svo ab brennisteinsduptib brábni, og hitanum haldib 
vib um hríb, þá samlagast brennisteinninn og járnib hvort 
öbru, svo ekki má abskilja síban. Af þessari sambræbslu 
járns og brennisteins er nú komib nýtt efni, ebur brenni- 
steinsjárn, ok hefur þab dlíkt ebli frumefnum sfnum, járn- 
inu og brennisteininum. Brennisteinsjárnib er efni mjög 
altítt og finnst víba, en livorki er þab dökkgrátt á lit eins og 
járnib ebur fagurgult eins og 'brennisteinninn. Brenni- 
steinsjárnib er ekki dlíkt gullinu á litinn, og blikar skært 
eins og fægbur málmur; er þab hart og stökkt, og kveikir 
eld, þegar á þab er slegiö meb stáli ebur hamri. Efni þetta 


• # 


18 


er öldungis annars eblis, en frumefni þau, er þab hafa 
til búib. þannig er þab, þegar efnin samtengjast, þá biia 
þau til nýtt efni annars eblis en þau sjálf eru. 

Allir þekkja t. a. m., hve járnryfe er dlikt hreinu járni, 
enda er járnryb eigi tomt járn heldur eldikennt, þab er 
járn og eldi samblandab hvort öbru; en þ<5 ryfeib sje næsta 
dlíkt járninu, er þab þd enn ólíkara eldinu, sem er lopt- 
tegund, eins og áfeur er sagt. 

þessi náttura efnanna, ab sækjast eptir afe samtengjast 
hvert öbru, er þeim eblileg; efnafræbingurinn veitir þeira 
hana ekki, hann getur einungis hagaí) hinum ytri atvikum 
svo, ab efnin nái ab samblandast, og þarf einkanlega til 
þessa, ab þau sjeu gjörb rennandi, annabhvort sem lögur 
ebur gufa. Engin efnasamblöndun getur orbib, án þess ab 
eitthvert af efnunum, er samlagast eiga, sjeu rennandi. 
Ekki er samsóknareblib jafnmikib lijá öllum frumefnum. 
Gjörum t. a. m. ab efnib A sæki fremur 1 samband vib 
efnib B, heldur en vib efnin C og I), er þá kallab, ab 
efnib A sje skyldara efninu B, en efnunum C og D. 

þennan mismun á samsóknarebli efnanna nota efna- 
fræbingarnir til þess, ab leysa efnin úr samböndum sínum. 
Nú hafa menn tvö frumefni samlögub hvort öbru og vilja 
skilja þau ab, þá taka menn hib þribja efni og bíanda því 
ab hæfilegum jöfnubi saman -viÖ hin tvö samblöndubu efni, 
en sjá svo um, aÖ hiÖ þribja efni sje skyldara öÖruhvorju 
hinna tveggja, en þau eru sjálf hvort öÖru. Setjum 
t. a. m., aÖ efniÖ A sje samblandaÖ efninu D, en aÖ efn- 
inu B væri eptir hæfilegum jöfnubi blandaÖ saman viÖ 
þau; en ef efnin A og B eru skyldari, sækja þ^u 
meir saman , heldur en efnin A og D og samlagast, 
verÖur þá efniÖ D eitt sjer. Brennisteinn er mjög gjarn 
á ab samþíöast flestum málmum, enda þótt þaö sje misjafnt. 
þannig sækir brennisteinninn heldur í samband vib járn 
en vib kvikasilfur. Sje því járnsvarfi og brennisteins- 
kvikasilfri (, sinjiobe /) blandaÖ saman, og blanda þessi síÖan 
hitub viÖ eld þangab til hún verbur glóandi, þá skilur 



brennisteinninn sig frá kvikasilfrinu og samlagast járninu, 
verbur þá kvikasilfrib eitt sjer og fœr aptur málmebli sitt. 
Opt er þab liitinn, er eingöngu megnar ab skilja efnin í 
sundur. Verbur þetta meb því móti, ab hitinn gjörir efnin 
reikul eins og lopt ebur gufu. Meb því ab hita brenni- 
steinsjárnib má bræba ebur vinna brennisteininn úr sam- 
bandinu. vib járnib, sem þá verbur eitt sjer. Meb líkum 
liætti má skilja eldib frá brúnsteininum {mangaii). 

8. gr. 

Um jöfnuð eður jafngildi efnanna 

(req z/ inalen tia chem ica). 

Allt í heiminum hlýbir v.issum lögum; eins er því varib 
meb frumefnin, þau samblandast eptir vissum jöfnubi eba 
afskömtubum mæli. I múilíminu getur verib lítib eitt af 
sandi, sem er í lausu sambandi vib þab, og getur verib 
stærri ebur minni skamtur af sandinum. En aptur á móti, 
þegar efnin blandast saman, þá fer þab jafnan eptir einum 
og samajöfnubi, sem aldrei breytist. Vatnib er samsett af 
1 hluta — veri þab lób ebur pund — Iogvaka og 8 hlutum eldis. 
I 9 pd. vatns er því 1 pd. logvaka og 8 pd. eldis Er 
þessi jÖfnubur millum eldis og Iogvaka í vatninu hvarvetna 
samur og jafn, hvar sem er á jörbunni. Og liefur slíkur 
jöfnubur jafnan verib svona, frá því vatnib varb til meb 
því ebli, er þab nú hefur. Brennisteinskvikasilfur er 
samsett af 16 hlutum brennisteins og 101 hluta kvika- 
silfurs. Er þetta sambland svo nákvæmt, hvort heldur 
náttúran ebur menn hafa gjört þab, ab t. a. m. í 100 
pundum af brennisteinskvikasilfri finnst ekki agnar ögn 
yfir ebur undir þessum jöfnubi. 

þessi jöfnubur á sjer stab í öllum efnasamböndum; 
eptir honum geta því efnafræbingarnir farib, þegar þeir 
vita, hve mikib eitt efni vegur af einhvcrju efnasambandi, 
og fundib síban, hvab hin önnur sambandsefni vega. Éfna- 
fræbingurinn veit og eptir þessum jöfnubi, hve mikib 



20 


hann má taka af einhverju efni ur einhverju efnasambandi, 
til þess ab fá þa& efeur þab efnasamband. 

þessi hinn -sami efnajofnubur á sjer stab, hvort held- 
ur mörg ebur fá frumefni samlagast hvert öbru, og eins 
þ<5 eitt efni samlagist nokkrum jafnmælum sínum af 
öbru efni; holdgjafinn getur t. a.m. samblandast eldinu meb 
fimm földu möti, og þ<5 eptir ýmislegum jöfnubi. Ákvebinn 
mælir af holdgjafa getur tekib á m<5ti 1, 2, 3, 4, ö sinn- 
um jafnmæli sínu; brennisteinninn 1, 2 og 3 sinnum jafn- 
mikib o. s. frv. 

I Öllum þeim samböndum, sem frumefnin gjöra sín á 
milli, getur einnig eitt efni gengib í stab annars. 1 hluti 
logvaka og 8 hlutar eldis mynda vatnib. þ>ar eb 8 hlutar 
eldis geta semlagast 16 hlutum brennisteins ebur og 6 
hlutum kolefnis, þá getur og 1 hluti logvaka samblandast 
16 lilutum brennisteins ebur 6 hlutum kolefnis. 1 hluti 
logvaka getur því verib í stab 8 hluta eldis. þetta 
ebli efnanna kalla efnafræbingarnir jafngildi efnanna, 
ebur efnajafngildi. Efnafræbingarnir sýna jöfnub þennan 
ebur jafngildi meb tölum og seíja vib hann hinn fyrsta 
staf ur hinum laíinsku nöfnum frumefnanna, eins og yfir- 
litib sýnir hjer á eptir. Sumir hafa jöfnub logvakans í 
vatninu á vib eldib, sem einingu; aptur álíta abrir eldib 

í vatninu sem 100, og finna þeir eptir því meb reikningi 

• • 

jafngildistölur hinna annara frumefna. þetta sýnir hinn 

_ % / 

fjdrbi dálkur f yfirlitinu. Fæst af frumefnunum hafa nöfn 
utan á latínu; skal hjer einungis sett jafngildisyfirlit þeirra 
frumefna er mest vib koma jarbræktarfræbinni. 




21 


J afngildisy firlit. 


íslenzk frumefna nöfn. 

Latínsk 

frumcfna nöfn. 

Upphafs- 

stafir liinna 

latinsku 

nafna. 

Jafngildis 

tölur. 

Eldi ebur súrefni . . . 

Oxygenium . 

0. . . . 

100,0 

Logvaki ebur vatnsefni 

Hydrogenium 

H. . . . 

12,0 

Holdgjafi ebur dáefni . 

Nitrogenium . 

N. . . . 

175,0 

Kolefni. 

Carbonium . . 

c. . . . 

75,0 

Brennisteinn. 

Sulphur . . . 

s. . . . 

200,0 

Gl<5r. 

Phosphorus . 

p. . . . 

392,0 

Kljáefni. 

Magnesium . 

Mg.:. 

158,0 

Járn . 

Ferrum . . , 

Fr. . . 

350,0 

Brúnsteinn. 

Mangan . . . 

Mn. . . 

344,7 

Blý. 

Plumbum . . 

Pl. . . 

1294,5 

Eir. 

Cuprum . . . 

Cu. . . 

396,0 

Tin. 

Stannum . . • 

Sn. . . 

735,0 

,.Kl<5r”.. . 

Clor. 

Cl. . . . 

442,6 

44 v *•••••••• 

<t Kali”. 

Kalium . . . 

K. . . . 

• 440,0 

u Natríum”. 

Natrium . . . 

Na. . . 

290,0 

Límjörb. 

Calcium . . . 

Ca. . . 

250,0 

LeirjÖrb. 

Alluminium .. 

Al. . . 

171,2 

Kísill.j 

Silicium . . . 

Si. . . . 

297,3 


þa?> er naufesynlegt fyrir efnafræ&ingana a?> þekkja 
nákvæmlega þetta jafngildi frumefnanna. þekking á þessu 
jafngiidi'getur og sýnt öllum , aí>' einnig efnum þeim, er, 
náttúran er samsett af, er ni&ur rabab eptir mæli, tölu og vog. 

# 9. gr. 

Um sýrur, sýrustofna og sölt. 

• • 

Oll þau sambönd, er frumefnin eiga saman, hafa tvö og 
þ<5 <51ík einkenni, þau eru súr ebur eldrömm. þá hluti, er 
hafa hib fyrr talda einkenni, kalla menn í daglegu máli 
sýrur; en þeir hlutir, er hafa hib síbar greinda, eiga sjer 

/ 


4 
































22 


ekkert nafn í daglegu máli; efnafræfeingarnir kalla þá 
stofna, ebur sýrustofna ( bases ). 

Sýrnr ogsýrustofnar eru þeirrar nátturu, ab þau samlagast 
og nema þá burt einkenni hvers annars. þegar sýrur og 
stofnar blandast saman, þá kalla efnafræ&ingar þab sölt; 
og skipta þeir söltunum eptir jöfnubi þeim, sem er á millum 
sýrunnar og stofnanna. þegar jafnt er af sýru og stofni 
í einhverju salti, þá kallast þab hvorkinlegt, því þá ber 
hvorki á einkenni sýru nje stofns. Hafi saltib fremur ein- 
kenni sýrunnar en stofnsins, kallast þab surt, en aptur 
á móti stofnkennt, ef meira gætir einkennis hans. Menn 
kalla sýrurnar eptir heiti stofna þeirra, sem þær eru í 
sambandi vib. Sje stofnin t. a. m. brennisteinn, nefnist 
sýran brennisteinssýra, sje stofnin gldr, kallast sýran gldr- 
sýra o.s.frv. Myndi eldib sýrur ásamt einhverjum stofni, 
kallast sýrurnar eldissýrur, en sje þab logvakinn, kallast 
sýrurnar logvakasýrur. 

Ekki íinnst þab ætíb á bragbinu, hvort söltin eru súr 
ebur stofnkennd, jafnvel þdþau sjeu annabhvort; því opt fer 
jafnræbi sýru og stofns svo nær saman, ab þab finnst ekki 
á bragbinu. Hafa menn því fundib ýms proftol til ab 
komast eptir, hvort meira sje af sýru ebur stofni í ein- 
hverju salti. Til ab komast eptir þessu, hafa menn ýmsa 
grasaliti, t. a. m. fjolubláma; sýrurnar Jita allíjent bláma 
þennan rauban, en stofnarnir grænan. þegar menn því 
vilja kornast eptir, hvort salt nokkurt sje sýru-ebur stofn- 
kennt, þá losa menn saltib sundur í legi og dýfa ræmu 
af pdstpappír, litubum í fjolusafa, nibur í loginn, verbur 
pappírsræman raublitub, ef meir hefur gætt sýru en stofns 
í saltinu, en græn ella. Sje aptur á moti fullkominn jöfn- 
ubur á sýru og stofni, og er þá saltib dauft ebur hvor- 

i * * 

ugkyns , þá bregbur fjdlubláminn eigi lit, þegar hann kemur 
í löginn. Sýrur og stofnar hafa því ab eins slík áhrif á liti 
grasanna ab þau renni í vatni, en annars ekki. 


23 


10. gr. 

Vjer skulum mí hverfa frá pessu stntta yfirliti frum- 
efnanna, en lýsa þeim efnum nákvsemar, er einkum mynda 
jarfeveginn og grösin; teljum vjer þá: 

1. Eldið eður súrefnið. 

Frumefni þetta er, eins og áður er sagt, lopttegund litar- 
laus, bragðlaus og þeflaus, og finnst í öllum þremur ríkjum 
nátturunnar, steina- eður mælmlingjaríkinu, grasaríkinu og 
dýraríkinu. Eldið er mjög svo víða, og kemur þab af því, 
ab-þab sækir mjög í sambönd vib flestalla þá hluti, sem 
nátturan er samsett af, hvort heldur þeir eru fastir í sjer 
ebur rennandi, lifandi ebur daubs eblis. Allt yfirborb 
jarbarinnar er því, svo ab segja, samsett af þeim efnum 
eingöngu, sem eru í sambandi vib eldib. þau helstu sam- 
bönd, er eldib myndar, eru: Vatn, sem heldur nær þvf 89g 
(þ. e. 89 hundrubustu parta) af eldi; sandjörb, sem heldur 
52{]; kolsur límjörb heldul* næstum 48 q og leirjörb því 
nær 47g af eldi. 

Eldib hefur þá nátturu, þá er þab samlagast öbrum hlutum, 
ab vekja í þeim nokkurs konar bruna; kalla menn bruna 
þennan eldun, ebur sýring (oxyrfatio)] en þá hina eldubu 
hluti kalla menn sýrlinga ebur eldisarfa. Bruni þessi, er 
eldib vekur í hlutunum, er hib fyrsta skilyrbi fyrir þvi, ab 
þeir geti brábnab. þannig er jarnib, þegar þab eldast, þá 
leysist þab sundur í dupt ebur þunnar smáflísar; kalla 
menn hib fyrra ryb, en liib síbara lý(sindur). Enjárnrybog 
lý eru ekki annab en eldab járn. þab er komib undir 
x ýmsura atvikum, hve fljott hlutirnir verba eldabir, t. a. m. 
hita og raka. Járn eldast ebur rybgar mjög seint ebur 
ekki, þegar þab er varib hita og deigju ebur sagga, en 
fljdtt rybgar þab, ef hvorttveggja þetta kemst ab því. 
þegar járn er hitab í eldi, eldast þab fljött, setjast þá á 
járnib einlægar smáflísar, og köllum vjer þab lý og gjall. 
Er lý eldab járn eins og rybib og líks eblis, nema hvab 
meira er í því af eldi heldur en rybinu. Eldib liefur lík 




24 


áhrif á abra málma eins og járnií, t. a. m. á eir, blý, silfur 

o. s. frv. En ekki hefur eldib þessi áhrif á málmana eina 

og þá hluti, er daubs eblis eru, lieldur og á þá hluti, er 

komnir eru af hinni lifandi náttiiru. Eldib er í sambandi 

vib vatn og hita, og leysir þab þá f sundur dýra leifar og 

grasa. þegar þessir hlutir eldast, kemur fyrst í þá dlga 

• 

ebur gangur og síbaii fiii, rotnun e^a ýlda. Grös og trje 
fúna og moldna vib þab upp í smælki, og svo í dupt. Kjöt 
úldnar og fiskar morkna, og verba ab dupti á líkan hátt 
eins og grös og trje. ' ” 

Sama er ab segja um grösin. Sje hey þurrkab og 
varib raka, geymist þab lengi án þess ab skjemmast, en 
annars ekki. 

t 

Eldinu fylgir sú náttúra, ab sýra hlutina t. a. m. 
ýmsar lagartegundir: mjúlk, misu o.s.frv. Af þessu haía 
menn og fram á þessa daga kallab eldib súrefni; því þab 
var lengi, ab menn ætlubu, ab eldib væri þab eina efni, 
sem byggi til sýrur; men'n vissu í fyrstunni ekki, ab 
logvakinn gat einnig gjört þab eins vel og eldib; er því 
eldib í flestum tungumálum kallab súrefni, enda þó þab 
nafn þyki ekki alls kostar vel lýsa ebli þess og áhrifum. 
Hlutirnir súrna, þá er þeir eídast, og kemur þab af söniu 
orsökum og þab ab málmarnir rybga og leifar dyra og 
grasa fúna. Hlutirnir súrna af bruna þeim ebur hita, sem 
cldib vekur og eykur í þeim, þegar þab þröngvast inn í þá. 

þab er annars einkénni ebur ebli eldisins, ab ala eld 
allan, yl og bruna. I eldi einu saman æsist allur eldur, 
og logar miklu skærra en í abnennu lopti. Sje koli ebur 
trjespæni, sem kveikt liefur verib á, drepib í úblandab eldi 
ebur eldislopt, þá funar hvorttveggja þegar upp, svo allt 
steridur í bjortu báli. Sje glúr látib í hreint eldi, þá funar 
þab upp af sjálfu sjer; og er logi þess svo bjartur ab 
augun þola varla ab horfa í gegn. Málmarnir brenna og 
í hreinu eldi; járn- ebur stál-vir t. a. m., sem hitabur er 
í annan endann og drepib síban í eldislopt, brennur meb 
gneistaflugi. SÖkum þessara áhrifa eldisins hafa menn 


f 


25 


# 

einnig kallaS þab eldlopt. Væri nu lopthaf jarbarinnar 
t(5mt eldi, þá hemdist enginn eldur, hver gneisti yrbi þá 
jafnskjótt ab óslökkvanda báli; en burtrými menn eldinu, * 
þá deyr eldurinn samstundis, því þá er skilyrbib fyrir 
því, ab hann geti brunnib, tekib í burt. , 

Engin skepna gæti lifab, ef eldib vantabi, og því er 
þab og kallab lífslopt. Lífib ]Tarf þess meb, því þab vekur, 
eykur og vib heldur lífshitanum. Menn hafa optlega 
líkt lífinu vib logandi lj<5s ebur brennanda hlis, enda má 
svo vel vera. • 

Ljós kviknar og lifir því ab eins, ab eldib nái ab sam- 
lagast Ijósmetinu, til ab vekja og auka svo hitann í því, 
ab þab logi. Ljósib slokknar því, þegar þab vantar eldib 
til ab brenna meb Ijósmetib, ebur þegar Ijósmetib er orbib 
svo, ab eldib getur ekki haft áhrif á þab. þannig er og 
lífib, eins og Ijós, eba eins og nokkurs konar hægur en þó 
sífelldur bruni, sem eldib elur og glæbir. Lífib deyr eins 
og Ijósib, þegar þab vantar eldib til ab brenna vib. Meb 
þessu móti elur eldib allt Iff á jörbunni, og því þykir nafn 
þéss í þesstim skilningi eigi illa valib. 

11. gí. 

Eldib samlagast, eins og þegar er sagt, flestum efnum 
öbrum. En á því er munur, hve mikib af eldi getur 
samlagast einhverju einstöku efni. Mismunur þessi kallast 
af efnafræbingunum eldisstig ( grac/us oayríationis). 

Gutl og silfur hefur t. a. m. tvö eldisstig; blý fjögur. 
Eldisstigin hafa nöfn af því, hvab mörg þau eru, ebur 

4 

eptir því, hvab mikib ebur Iftib hluturinn ebur efnib er 
eldab. A íslenzku væri, ' ef til vill, ruglingsminnst, ab 
kalla eldisstigin einungis eptir því, hvab þau eru mörg, 
svo ab hib lægsta stig hjeti eineldab, hib næsta tvíeldab 
o. s. frv. 101 lób kvikasilfurs t. a.m. getur tekib á móti 
4 lóbum eldis, og er þab hib lægsta eldisstig þess, þab er 
þá eineldab; en þessi 101 lób geta og samlagast 8 lóbum 
eldis, og er þá kvikasilfrib tvíeldab a. s. frv. 


26 




þegar tn'enn skilja eldib frá þvi efni, sem er eldaí), 
þá heitir þa& afeldun ( desoxydatio ). 

Eldblendingar þeir, sem yerha af samblöndun eldis 
yib málmleysingja og nokkra hinna þyngri málma, hafa 
sýru einkenni; en eldblendingar hinna Ijettu málma hafa 
aptur á m<5ti einkenni sýrustojnanna, efeur eru stofnkenndir. 

12. gr. 

2 . Logvakinn eður vatnsefnið. 

í fyrndinni ætiu&u menn a& hinar fjórar höfu&skepnur, 
jörh, vatn, lopt og eldur, væru þau einu frumefni. ‘En 
nu áseinni tínnim hafa menn fundií> ýmsarjavbar- og loptteg- 
undir. Vatnih hefur efnafræfeingunum tekizt nú á dÖg- 
um a?) skilja sundur í tvær lopttegundir, þær er frumefni 
eru: Önnur þeirra er eldib en hin logvakinn. Vatnib er 
þannig samsett af lopttegundum, ab í 3 mælurn vatns erti 2 
mæiar logvaka og einn eldls; en 'aptur á móti aí) þyngdinni 
til, er vatnií) samsett af 1 hluta logvaka og 8 hlutum 
eldis. Kemur þessi mismunur á vog og mæli af því, ab 
logvakinn er Ijettastur alira þeirra lopttegunda, er menn 
^þekkja; en eldib er þar á móti hin þyngsta þeirra lopt- 
tegunda, sem eins kyns eru ebur frumefní. 

Logvakalopt er, eitt sjer ebur eintómt, án litar, þefs 
og bragbs. Lopttegund þessi er Ijettust allra þeirra liluta, 
er menn enn þekkja; hún er hjer um bil 12,000 sinnum 
ljettari en vatn, 14 sinnum Ijettari en loptib, og meir 
en 250,080 ijettari en grámálinur {i/idium), sem er 
. þyngstur allra hluta. þab er og ebii logvakans, ab hann 
er mjög eldfimur, og logar, þegar kveikt er á honum, um 
leib og hann er látinn streyma úr mjprri pípu út í loptife. 
Er logi þessi svo daufur, ab hann sjest varla í dagsbirtu, 
en þar á móti svo heitur, ab menn vita engan hita jafn- 
mikinn; og varla er nokkur hlutur, ab ekki brenni ebur 
brábni, ef hann kemur í þennan loga. Logvakinn brennur 
saman vib eldib í loptinu; einsamall megnar hann ekki 
ab brenna nje vib halda bruna. Af þessum bruna log- 


27 


vakans í eldinu kemur vatnife, á líkan hátt og reykurinn 

af öSrum cldi. Vegna þessara tveggja eiginlegleika, er 

logvakinn hefur, og- nií voru taldir, eldfimi hans og 

ljettleika, þá cru menn nii á dögum farnir ab nota hann 

bæbi til eldsneytis og laptsiglinga. Sje eldis- og log- 

vakalopti veitt saman og látib síban streyma á einhvern 

þjettan hlut t. a. m. mola af miirlimi, þá brennur múr- 

límib meb svo mikilli birtu, ab ljosmagnib er 254 sinnum 

/ 

meira en af bjartasta lampaljosi. A þennan hátt eru 
menn farnir ab nota logvakann til aí> kynda meb vita og 
abra markelda til varúbar fyrir sjoferbamenn o. s. frv. 

v,/ •* jú k 

Menn eru og ab hugsa um ab hafa logvakann til ab clda 
vib málelda, en til þess ab ’slíkt geti orbib almennt, vantar 
enn handhæg áhöld. 

Af því ab logvakinn er ljettari en annab lopt, þá 
stígur blábra ebur kolknöttur, sem fylltur er meb honuru, 
upp í loptib. Á þennan hátt hefur mönnum tekizt ab nota 
logvakann tii ab hefja meb loptskipin, nær því eina mílu 
hátt í lopt upp. Loptsiglingar eru þó enn sem komib er 

ekki almennar, kemur þab einkum til áf því, ab menn hafa 

\ *. 

enn ekki fundib ráb til ab stýra loptskipunum svo ab vel sje. 

Logvakinn finnst aldrei einn sjer, heldur jafnan í 
sambandi vib önnur efni, og finnst hanri þannig mjög víba 
bæbi í hinni lifandí og daubu náttúru. Meb eldinu gjörir 
logvakinn vatnib, þab er hib dýrmætasta efnasamband, 
sem til er ájörbunni. I sambandi vib ýms frumefni gjörir 
hann og sýrur. þannig er saltsýran komin af samblöndun 
logvakans vib “klor”; flos sýran af samblöndun hans vi 'bfluor* 
Meb efnum úr dýra- og grasaríkinu stofnar logvakinn 
og ýms efnasambönd, t. a. m. kolalogvaka (mýraloptj, am - 
moniak , sem kynni ab kalla mega stækindi o. s. frv, 
Menn ná logvakanum hreinum rífeb því ab skilja 
liann frá eldinu í vatninu, ebur. afelda vatnib. Verbur þab 
gjört meb ýmsu moti, en bezt meb því, ab leiba straum 
af rafurmagni Galfans í vatnib, sem skilst þá ab í frum- 
efni sín. 


3 


28 


K / * 13 * S r - ‘ 

Vatnið. 

Vatnií) er tær lögur, án þefs og bragSs. f>aí> ber fyrir 
oss í ferns konar inyndum ebur meb fernu möti, 1.) sem 
drjupandi lögur, 2.) sem gufa, 3.) sem ís og 4.) sem snjör. 
Vatnib er fast í sjer, þegar þab er fyrir neban þeymark 
(0°), en drjupandi millum þess og subumarks (100° C.), og ^ 

p • 

þar fyrir ofan rennandi eins og lopt ebur gufa. I öllum 
þessum myndum finnst vatnib hvarvetna í nátturunni, bæbi 
hinní líflausu og lifandi. I loptinu er vatnib eins og gufa 
og gjörir þar skýin, og fellur þaban nibur á jörbina í 
regni ebur snjó. A jörbinni er vatnib fast í sjer ebur 
rennandi sem lögur, og í bábum þessum myndum þekur 
þab hana. Heimskautin og hina háu fjalltinda þekur vatnib 
meb ævarandi snjð og'jökli, og þrjá fjðrbu af yfirborbi jarb- 
arinnar hylur þab í mynd drjúpandi lagar — þab er hib 
mikla veraldarhaf. Vatnib leitar einnig nibur í ibur jarb- 
arinnar í gegnum holur og sprungur, þaban rennur þab 
upp aptur, og er þá uppsprettur, lindir, lækir og ár, sem 
renna í oteljandi farvegum, eins og æbar á líkama manns, 
út um yfirborb jarbarinnar, en falla síban annabhvort í 
stöbuvötn ebur í haf út. Upp úr höfum og stöbuvötnum 
stígur vatnib eins og gufa, og upp í loptib aptur, og 
byrjar síban nýja umferb. Vatnib smeygir sjer einnig inn 
í liina þjettu hluti og myndar þannig fjöldamörg efna- 
^ambönd ; kallast efnasambönd þessi vatnsblendi, og 
samlagast vatnib þeim eptir lfku jafnabarlögmáli og eldib 
frumefnunum. Hin helztu vatnsblendi ebur efnasambönd 
vib líflaus efni eru þessi: Vatniblandin leirjörb og vatns- 
blendin brennisteinssúr lfmjörb. Vatnib hefur þá náttúru, 
ab þab leysir sundttr þau efni, er þab kemur saman vib, og 
fá eru þau efni, er til lengdar geti mútstabib afli því, er 
vatnib hefttr til ab raska bæbi hintt innra og hinu ytra 
byggingarlagi efnanna. Ab öllum jafnabi eru þab einungis 
samsett efni er vatnib leysir sundttr, en ekki svo mjög 


29 


efni þau, er eins kyns eímr frnmefni eru. þannig sund- 
urlosar yatnií) ekki þunga málma, þá er frumefni eru; en 
þar á móti mjög mörg af samböndum þeirra ebur söltum, 
og sömuleiSis sýrurnar og lutarsöltin. Vatnib er liib dýr- 
mætasta af öllu, er hafa má til ab sundurliba efni meí); 
þaí> getur og dregií) til sín allar lopttegundir. 100 mælar 
vatns geta dregib í sig efeur blandast saman vib 4 mæla 
eldis, 2 mæla lioldgjafa, 44 mæla brennisteinssýrings, 

464 mæla saltsýru og 100 mæla ebur jafnmæli sitt af 
kolsýru. þetta sambland vatnsins og ýmsra lagar- og 
lopttegunda, t. a. m. eldis og kolsýru, eykur vatninu mjög 
aíl til ab abgreina önnur efni. Ekki hefur vatniÖ minni 
nje fábreyttari áhrif á hina Iifandi nátturu, en hina líf- 
lausu. Sjerhver stakkaskipti og umbreyting hinnar líf- 
Iausu nátturu í líf og gróba er komin af vibureign hinna 
þjettu og rennandi efna. Vatni& á næst eptir eldib mestan 
þátt í umskiptum og breytingum hinna þjettu hluta; þa& 
losar og bleytir þá í sundur í stærri e&ur smærri parta, 
og flytur þá sí&an me& sjer á fer&um sinum gegnum 
náttúruna. . 

þannig býr vatnií) til úr steinunum og ö&rum þjettum 
efnum myldinn jar&veg e&ur frumstofn lffsins. Allt sem 
lifir og vex þarf vökva og næringarefni, til a& haldast vi& 
og þrúast, en þafe hefur ekki not af næringarefnunum ö&ru 
vísi en bræddum e&ur rennandi, og eru þau þá anna&hvort 
sem lögur e&ur gufa. VatniS getur nú breytt sjer í bá&- 
ar þessar myndir, og flytur sí&an efni þau, er þa& hefur 
brætt í sundur, og samlagar þau líkömum dýra og grasa. 
Vatnib vökvar líka og nærir grös og dýr ;því þa&myndar a& 
nókkru leyti kvo&ur og safa, er finnast í líkömum þeirra; 
þannig hjálpar vatnií) jör&unni til a& leifea fram allan grúa 
hins lifanda. 

Af því vatni& er svo mjög yfirgripsmikiS og bræ&ir 
svo mörg efni í sundur, þá er þa& nær því aldrei lireint, 
heldur optast blandaí), t. a. m. me& kolsúru múrlími, járni, 
eir, kisil e&uv steinsýru o. s. frv. 


3 * 


30 


14. gr. 

Vatnife getnr breytzt í fjórar myndir, og hefur þaS 
margbreytt en ýmisleg áhrif í hverri mynd fyrir sig, sem 
nú skai sagt: 

1. ) sem ís hefur vatnib í sjer meira lopt en þitt vatn, 
og er því Ijettara og fyllir meira rúm, Af þessu kemur 
þab, ab harfeir hlutir og þjettir, t. a. m. steinar, springa, 
þegar vatnife frýs í þeim, en hlutir, sem eru mýkri og 
láta undan, þenjast út. Af því afe ísinn er Ijettari en þítt 
vatn, þá flýtur hann ofan á vatninu og þekur þafe; ver 
þetta vötnunum í köldu lÖndunum frá afe botnfrjósa. 

2. ) sem snjór hlífir vatnife jorfeunni vife frosti og næfe- 
ingum, og frýs jörfein ekki undir snjó, sem er hálf alin 
á þykkt efeur meira. 

3. ) sem clrjupandi efeur rennancli lögur frjófgar vatnife og 
vökvar jörfeina og allt sem á henni lifir. Afl straumvatn- 
anna nota menn til afe snúa efeur koma hreifingu á ótal 
mylnur, verksmifejur og smífevjelar. A fljótum, ám og stöfeu- 
vötnum sigla menn skipum langt inn í lönd og ijetta 
þannig fyrir flutningum og samgöngum manna. Sem haf 
bindur vatnife saman fjærlæg lönd og heimsálfur, og ljettir 
fyrir samgöngum milli þjófeanna. I mynd drjúpandi lagar 
hefur vatnife haft og hefur stórkostleg álirif á hina þjettu 
hluti, sem yfirborfe jarfearinnar er samsett af; þafe bræfeir 
fjöllin og klettana sundur í le'ir og sand, og flytur svo 
hvorttveggja mefe sjer nifeur á lálendife, og gjörir þar úr 
því lög efeur jarfeveg. Vatnife lækkar fjöllin en fyllir dal- 
ina, og jafnar þannig smá saman yfirborfe jarfearinnar; þafe 
brýtur af sumum lönclum en eykur önnur. 

4. ) sem gufa fyllir vatnife 1250 sinnum stærra rúm 
en þegar þafe er drjupandi sem logur. I þessari mynd hefur 
vatnife bæfei margbreytt og stórkostleg áhrif. Vatnsgufu- 
aflife á nifeur í iferum jarfearinnar eflaust mikinn þátt í eld- 

gosum og jarfeskjálftum. Á þennan hátt hristir vatnife og 

' •. \ , 

skekur yíirborfe jarfearinnar, umturnar öllu og dreifir daufea, 
ógn og skelfingu út á mefeal mannkynsins. þafe lyptir upp 





31 


löndnm af mararbotni hátt yfir hyldýpi sjávarins, en sökkvir 
öferum í sæ nibur. — þessum stórkostlegu og ó-ttalegu 
hyltingum veldur vatnib í gufulíki. — þetta hib sama 
afl vatnsgufunnar hefur leitt listamenn mí á dögum til 
snildarlegrar og jafnframt heillaríkrar uppgötvunar. En 
þessi uppgötvun er gufuvjelin; í henni virfoist spirniafl 
vatnsgufunnar aS vekja sjálfgjörfar hreifingar, álíkt og 
lífsinagnib í lifandi veru. Meb gufuvjelum koma menn á 
stab óteljandi gnia af alls konar ibnabartólum og verk- 
smibjum, sem meb firnahraba en þó mestu nákvæmni 
vinna margt þab á stuttum tíma, sem fjöldi manna þurfti 
ábur langan tíma til. 

Meb gufuvjelum koma menn af stab skipum og vögn- 
um, og láta þannig vatnsgufima flytja sig meb feiknahraba 
yfir haf og haubur. — þannig hefur mönnum tekizt meb 
gufunni — ab jeg svo ab orbi komist — ab tengja saman 
fjærlæg lönd, hjerub og heimsálfur, og ab stytta tímann og 
fjærlægbina. Vatnsgufan, þetta hib mikla og heillaríka afl, 
snýst í lib meb manninum, og hjálpar honum til ab flýta fyrir 
samgöngum og verzlun milli þjóbanna. Vatnsgufan flytur 
alls háttar vísindi, ménntun og fþróttir um heim allan, til 
heillaog framfara fyrir mannkynib um allar ókomnar aldir l . 

• ... i 

15. gr. 

3. Iíolefnið. 

Menn hafa kallab frumefni þetta kolefni, af því þab 
er höfubefnib í öllum kolategundum og öllu því, er menn 
hafa til ljósmatar og eldsneytis. 

Ekkert frumefni er eins margbreytt ab ytri lögun og 
kolefnib. 

Demantinn er eintómt kolefni, er hann harbastur allra 
hluta, bjartur í gegn ebur gagnsær. Ritblýib (blýantinn) er 
og nær því tómt kolefni, en er í flestu mjög ólíkt demant- 

*) Vjer biðjum lesuncJurna að muna eptir því, að hita þarf til 
að þynna vatn í gufu. 






32 


inum, bæbi afe lögun, hörku og ab lit. Demantinn finnst 
nefean jarbar, hann er mjög sjaldgæfur og þess vegna dýr. 
Ritblýií) finnst þar á móti vífea, bæbi innan um ýmsa málm- 
bræbur og eitt sjer, stundum í kögglum ebur og í flögum, 
sem stundum er nokkur sveigja í. Ritblýib er svo undir 
komib, ab eitthvab járnkennt hefur snortib steinkolib, t. a. m. 
stallagrjót, og breytist þab þá í ritblý. Alls konar kol eru 
og a?) miklu leyti eintómt kolefni, t. a. m. steinkol,. briinkol, 
vibarkol, surtarbrandur og beinakol. Nátturufræbingunum 
kemur ekki saman um, af hverju kolin sjeu komin. Sumir 
halda, ab þau sjeu orbin til af skógaleifum og laufi af 
trjám þeim, er uxu á jörbinni, þegar henni skaut fyrst 
upp, og færa þeir til síns máls, ab trjálög finnast í kol- 
unum, og í öbru Iagi, ef spíta er lögb inn í glerpfpu, og 
hitab síban, þangab til hitinn er orbinn milli tveggja og 
þriggja hundrab mælistiga, þá er spítan orbin ab steinkoli. 
En þetta getur þó varla verib, því viburinn ódrýgist svo 
mikib í brennslunni, ab ef skógur er tekinn og brenndur, 
þá verbur úr honum steinkolalag, sem ekki er meira en 
hálft fet á þykkt, þegar þab er eins stórt um sig og skóg- 
urinn var. Nokkrir halda, ab kolin sjeu komin af reka- 
vibi; en vibreki er ekki vfóar til í heimi en á Islandi, 
Grænlandi og í Mexíkóflóa. þar á móti eru allar líkur til 
ab steinkolin sjeu orbin til úr mólögum, sem þá voru 
orbin til. því fyrst er þab ab vibarkol finnast í stein- 
kolunum álíka og í mónum , og svo rýrnar mórinn ekki 
meira en um tvo þrfójunga, sje hann brenndur til stein- 
kola, og getur því vel komib heim, ab steinkolalögin, sem 
eru til 30 fet á þykkt og enda þykkri, sjeu orbin til úr 
mólögum. Mórinn er ab miklu leyti grasaleifar, og vex 
hann, þar sem hann er til. En of langt yrbi hjer ab skýra 
frá, hvernig hann hefur orbib til úr kolefninu og öbrum 
efnum. í mönnunum er og mikfó af kolefni. Allt sem til 
eldsneytis og Ijósmetis er liaft, alls konar fita t. a. m. spik, 
tólk, olía, lýsi o. s. frv. er ab miklu leyti kolefni. 

Kolefnib er mjög vfóa í náttúrunnu, og er þab þá í 


33 



samböndum viS önnur frumefni. Kolefnib myndar mestan 
hluta af líkömum dýra og grasa, í sambandi vib eldib, log- 
vakann og holdgjafann. 

Af þvf, er nu hefur sagt verib um kolefnife, má rába, 
ab þafe er mjög nytsamt í mannlegu lífi; enda eru efna- 
sambönd þess höfb í alls konar ifenabarvörur og smíbis- 
gripi. Efnasamband þa&, sem kolefnib og eldife eiga 
saman, ræ&ur mest öllum grasvexti, og heitir kolsýra. 

<16. gr. 

Kolsýran. 

Sýraþessi er Iopttegund ab náttiiru; hún er sett saman 
úr 27 hlutum kolefnis og 73 hlutum eldis. Hún er litlaus 
og er fremur oþægilegur þefur af henni. Kolsýran er 
lítife eitt þyngri en loptifc, og getur því valdib sjer í lopt- 
inu nibur viÖ jör&ina, og safnast líka fyrir í holur og 
hella; en ekki mega menn nje skepnur þar inni lifa nje 
lj<5s brenna, þar sem kolsýra er mikil. Kolsýran drýpur, 
þegar hún kemur saman vi& lög, t. a. m. vatn, en þar á 
móti föst í sjer, þegar hún samtengist þjettum hlutum. 
Gjöra má kolsýru ab legi og láta í ílát, ef henni er þrýst 
mjög þjett saman, og er hún þá tær sem vatn; en jafn- 
skjótt og ílátib, sem kolsýran er í, er opnaí), þá rýkur hún 
upp í loptib eins og gufa. Veldur þessi uppgufun kol- 
sýrunnar kulda svo miklum í loptinu, ab nemur 90 mæli- 
stigum. Vib þennan kulda frýs nokkub af kolsýru þeirri, 
er upp hefur gufab, og fellur ni&ur úr loptinu eins og hjela 
efeur snjor, en nokkub af henni rýkur burt. I vanalegum 
hita og loptsþunga er kolsýran reikul sem lopt, og getur 
því dreifzt hvarvetna út um þab. Enda er hún og út 
breidd um allt lopthafib. Ætla menn, a& í hverjum 1000 
mælum lopts sjeu rúmir 4 mælar kolsýru ab mebaltali. A 
nóttunni er meira af kolsýru í loptinu heldur en á daginn. 
Svo virfeist sem í sjólóptinu sje kolsýra mjög lítil ebur 
nær því engin. Undir þessu megni kolsýrunnar í loptinu, 


4 


« 


34 


sem þ<5 viröist mjög svo lítib, er kominn allur vöxtur 
og grdði grasanna á jörSunni. þab er því ekki ölík- 
legt, ab mismunur, sá, sem er á því, hva& kolsýran er 
meiri eitt skipti en annaí) í loptinu, eigi mikinn þátt í 
misæri, efeur valdi grasleysis- og grasárum. Grösin 
draga afe sjer kolsýruna, og afeskilja kolefnib frá eldinu 
í sjer; halda þau koiefninu eptir, en anda frá sjer eldinu 
í sólskininu á daginn. Mefe þessu moti verímr kolefnib í 
samfjelagi vib eldib, eSur kolsýran, grösunum aS næringu. 
Menn og dýr anda þar á moti frá sjer kolsýru en anda 
aS sjer eldi; á þennan liátt viS heldur dýra- og grasaríkiS 
jafnvægi millum kolsýrunnar og eldisins í loptinu. 

; 17. gr. 

Kolsýrunni fylgir sii náttúra, afe hún blandast ýmsum 
lagartegundum, en þd misjafnt; vatnife dregur liana í sig 
svo mjög, afe opt nemur þafe meira en jafnmæli þess. Vötn 
þau, er hafa mikla kolsýru, kallast súrbrunnar efeur ölkeldur, 
af því þafe er súrbragfe afe þeim. Kolsýran er í öllu vatni, 
einkum uppsprettuvatni, og veldur hún hinu þægilega 
bragfei, er uppspretturnar hafa, Bræfesuafl vatnsins eykst 
mjög vife kolsýruna, og afe því skapi meir, sem meira er 
af kolsýru í vatninu. Margir eru þeir hlutir, sem ekki 
renna í eintömu vatni, en aptur á mdti í kolsýruvatni. 

18. gr. 

þafe er enn efeli kolsýrunnar, afe hún getur samlagast 
mjög mörgum hlutum úr hinni líflausu náttúru, bæfei 
málmum og málmbræferum. I sambandi vife þessa 
hluti gjörir kolsýran sölt þau, er kolsúr efeur kolsýrfe 
kallast. Einkum sækir þo kolsýran í samband vife 
lútarsöltin u kali” og “natron” og múflím efeur kalk. þegar 
þessi sölt eru undan skilin, þá eru mörg af hinum 
hvorkinlegu og stofnkenndu kolsúru söltum dbræfeandi í 
hreinu vatni, en þar á mdti í kolsýrfeu vatni; en öll hin 
kolsýrfeu sölt, er sýrukennd eru efeur súf, renna í vatni. 



35 


19. gr. 

Kolsýrán kemur af bruua þeim, er eldib veldur 
kolefninu. þannig verfeur kolsýra, þegar trje ebur Öbru 
eldsneyti er brennt, stfgur biín upp í reyknum og sam- 
blandast loptinu. Kolsýran streymir og ut ur ibrum jarb- 
arinnar, einkum vi& eldgos, og myndast hun þar vií) bruna 
þann, er jarbeldurinn veldur þeim hlutum í jörfeunni, sem 
kolsýr&ir eru, t. a. m. murlíminu og fleiru Kolsýra verbur 
og af alls konar fua, rotnun og <5Igu ebur gangi í hlutunum, 
á líkan hátt og af sjerhverjum öfcrum bruna. Vib andar- 
drátt dýranna myndast og kolsýra. Eldife, sem dýrin anda 
ab sjer, brennir fæbuna, sem kolefni er í, en af því kemur 
kolsýra og rýkur hiin burt út í loptib, þegar þau anda 
út. MeÖ sögÖu múti verÖur kolsýran og þannig hagar 
forsjúnin þvf, aÖ hún þrjoti aldrei í loptinu. 

Kolsýran er veik sýra og vfkur þvf úr sambÖnd- 
um sínnm fyrir flestum öÖrum sýrum. Vegna þessa er 
kolsýran optlega ein sjer eÖur úbundin, og því jafnan viö 
hendina til aÖ næra grösin. 

•n. 

20 . gr. 

Eitt er enn þaÖ efnasamband, sem kolefniÖ og eldiÖ 
stofna, og þaÖ er koleldisloptiö. þaÖ myndast viö mikinn 
hita t. a. m. í rauÖablástrum og öÖrum málmbræösluofnum. 
En þa.r eÖ efni þetta kemur ekki viÖ frjúfefnunum, þá er 
því ekki lýst hjer. 

21 . gr-. 

Kolalogvakinn. 

Logvakinn stofnar í fjelagi viö kolefniö mörg efna- 
sambönd, en flest þeirra heyra lífsefnafræÖinni til, 
eÖur fræÖinni um efni þau, sem líkamir dýra og grasa 
eru samsettir af. þ>au fáu sambönd, er kolefniÖ og log- 
vakinn stofna, en sem vanalega er lýst í frumefnafræö- 
inni, eru jafnvel aö mestu leyti samsett af efnum, er heyra 
og tii hinni lifandi náttúru, og er kolalogvakinn eitt af þeim. 
Kolalogvakinn er tvenns konar, Ijettur og þungur 5 liinn 



36 


ljetti kallast almennt mýralopt, en hinn þungi olíulopt. 
Hinn Ijetti kolalogvaki mynclast í fenjum og foræ&um, er 
hann því mýralopt kallahur; liann er samsettur af 2 mælum 
logvaka og 1 mæli kolefnis. Kolalogvakinn myndast 
einnig í ibrum jarbar og streymir þaban út; sje þá kveikt 
á honum ebur komi ab honum eldur, þá kviknar í honum 
og brennur hann í sífellu. Menn vita meb vissu, ab þeir 
hinir eldfimu loptsstraumar, sem gjosa upp úr jorbinni á 
ýmsum stöbum, t.a.m. hjá Bakú og vií> strendur Kaspiska- 
hafsins, eru kolalogvaki e&ur mýralopt. 

22 . gr. 

Hinn þungi kolalogvaki finnst einungis í steinkola- 
námunum, og veldur hann þar optlega námaþrumum, sem svo 
heita, og verímr afe þeim tjún mikife. þegar kviknar í 
námalopti þessu, þá gjörast hvellir og dynkir miklir, og 
hrynja vife þab námarnir og umrútast; en þeir, sem í þeim 
vinna, geta ekki ætífe forfeab sjer svo fljútt sem þörf er á, 
og lenda því opt undir jörbinni. 

Menn vinna lopttegund þessa eftur olíuloptife úr stein- 
kolum ekki olíkt og vfnanda úr korni eíiur jarfeeplum. 
Lopt þetta hafa menn bæí)i til afe Ijóma upp hús og býi mefe, 
og bera þessi loptljús miklu skærri birtu en kertaljús og 
lýsis- ebur olíulampar. Víba um lönd og einkum á Eng- 
landi lýsa menn bæi á næturþeli meb loptljosum, o£ þykir 
þab vera miklu údýrra en ab hafa til þess lýsi ebur olíu. 

23. gr. 

I Lundúnaborg eru 12 fjelög, sem hafa þaf) ætlunar- 
verk af) til búá olíulopt, hafa þau til þess 18 verksmifejur. 
Fjelög þessi áttu innstæfea, sem var í 2 miljonir og 
800,000 punda sterlings, efeur hjer um bil 25 miljónir og 
200,000 rbd.; en vextirnir voru árlega 4 miljúnir og 
50,000 rbd. Fjelög þessi þurftu árlega 3i miljón Ceutener 
ebur 4 miljonir og 500,000 vætta af steinkolum til a?) 
vinna olíulopt úr, og unnu þau úr þessu 1460 miljúnir 
teningsfeta af olíulopti. Er þessu lopti veitt í gegnum 176 


37 


pípur, sem eru 200 þýzkar mílur ab lengd. I gegnum 
þessar pípur rennur olíuloptib í 30,400 Ijosker á borgar- 
strætum og 134,000 hus. 

þab er efnafræbin, sem hefur kennt mönnum a¥) hafa 
þessi mikilvægu not af steinkolunum, og er þa& eitt til 
marks um, hve nytsamleg efnafræ&in er, til ab kenna 
mönnum a& þekkja e&li hlutanna og undir eins ab hafa 
þeirra full not. 

24. gr. * 

4 * • $ 

4. Holdgjafinn. 

Efni þetta er almennt kallab köfnunarlopt og þa& 
ómaklega, því þab er enganveginn eins kæfandi og ýms 
önnur efni. A& vísu geta menn og skepnur ekki ein- 
göngu lifa& í holdgjafalopti, vegna þess þaí) glæ&ir ekki 
lífshitann eins og eldib. En hvorki gætu menn nje skepn- 
ur lifaí) til lengdar í nokkurri einni lopttegund og eigi 
mundu menn kafna eins hastarlega í holdgjafalopti eins 
og í kolsýru, því hun er í raun og veru kæfandi. Lopt- 
hafib er afe miklum hluta til samsett af holdgjafalopti; ab 
rúmstær&inni til er þaÖ í loptinu á móti eldinu eins og 
79 á móti 21, eÖur af 100 mælum lopts eru 79 mælar 
holdgjafa en 21 eldis. Menn anda miklu meira a& sjer af 
holdgjafalopti, en af eldi e&ur nokkurri annari lopttegund, 
og þó a& skablausu. Ef menn þar á móti einhverju sinni 
öndubu a& sjer jafnmiklu af kolsýru eins og þeir anda 
a& sjer af holdala, þá mundu þeir kafná skjótt eÖur verba 
brábkvaddir. I einu saman eldi lif&u menn ab vfsu og 
yxu skjótlega, en yrbu þar á móti mjög skammlífir. 

25. gr. 

Holdgjafinn er lopttegund, án litar, þefs og bragÖs: 
hann er nokkuÖ ljettara eblis en eldiÖ, en þyngri en log- 
vakiun; holdgjafinn er alsta&ar í loptinu ásamt eldinu og 
kolsýrunni; er hann þannig samblandabur þessum loptteg- 
undum, a& hvert þeirra heldur eÖli sínu óbreyttu. 


38 


26. fcr. 

Holdgjafinn er eigi ab eins hinn mesti hluti af lopt- 
hafi jar&arinnar, heldur er hann og mjög vífea í hinni lif- 
andi náttiíru ebur dýra og grasa rfkinu 1 . Holdgjafinn býr 
til mestan hluta af líkömum. dýra og grasa, þegar kol- 
efnib líbur. AUir safar og hold dýranna eru samsettir af 
honum, og eins allt ju-rtalím og eggjahvíta. Holdgjafinn er í 
öllum korntegundum og öbrum jurtum, sem til fæbis eru 
hafbar, og þykja þær ab því skapi sabsanfar, sem meira 
ebur minna er í þeim af efnum þessum. Jafnvel þ(5 minna 
sje af holdala í grösunum en dýrunum, þá þurfa öll grös 
hann sjer til næringar, annars þrífast þau ekki* Sabsemi 
fæbuiinar, ebur kraptur hennar til ab auka hold og hams, 
fer eptir þvf, hvab mikib er í henni af holdgjafa. Grösin 
þurfa holdgjafa sjer til næringar, til þess þau verbi sab- 
söm; enda er sá áburbur talinn beztur til frjofgunar, sem 
raest er í af lopttegund þessari. 

. 27. gr. 

Af einu saman kolefni lifa hvorki grös nje dýr, enda 
er'þab svo um hvert einstakt efni, ab þab skapar ekkert 
í hinni lifandi nátturu eingöngu. þannig er og holdgjafinn; 
hann myndar hvorki grasa- ebur dýralíkami eingöngu; og 
grösin draga hann ekki til sín einan, heldur í sambandi 
vib logvakann. Blendingur holdgjafa og logvaka er lopt- 
tegund, eins og bæbi þessi frumefni; kallast lopttegund 
þessi ammoniak. Efni þetta deynir illa og veldur öllum 
odaun, sem til er, og mætti því heita d e y n i r ebur s t e r k j u- 
lopt. Grösin draga ab sjer holdgjafann í sterkjuloptinu, 
og verbur frumefni þetta á þann hátt þeim ab næringu, 
og síban dýrunum. Af því nii ab holdgjafinn veitir grös- 
unum vöxt og vibgang en dýruni hold og hams, þá sýnist 
ekki eiga síbur vib, ab efni þetta sje kallab holdgjaíi ebur 
holdali en köfnunarefni ebur olífislopt. 

*) Sumstaðar við hvera og laugar kemur lopttegund þessi úr jörðu 
neöan, t. a. m. við laugarnar hjá Laugarnesi við Reykjavík. 



39 


28. gr. 

Sterkjuloptið. 

Lopttegund þessi er samsett af 1 mæli holdala og 3 
mælum logvaka; er hiín litlaus, en iyktarill og römm. Af 
því bábar þær lopttegundir, sem sterkjan er samsett'af, 
eru mjög efnisljettar, þá er sterkjan þaö einnig, er .lnín 
því mjög reikul, þegar hún er ein sjer. 

29. gr. 

Sterkjan er talin meb efnum þeim er stofnkennd eru; 
sækist hún eptir aö komast í sambönd vib önnur frumefni, 
hvort heldur þau eru ein sjer ebur samsett. Nú samlagast 
sterkjan sýrum, og koma þar af sölt þau, er sterkjusölt 
heita. Af söltum þessum eru þessi almennust: Kol- 
sýrusterkja, saltsýrusterkja, blossasterkja og 
b r e n n i s t e i n s s ý r u s t e r k j a. 

Sterkjan sækir mjög í samfjelag vib vatn, einkum kalt 
vatn-: 1 teningsþumlungur af vatni getur nærhæfis tekib 
á múti 670 teningsþum'lungum af sterkju. 

9 

Sterkjuvatn veibur geymt í vel teptum íiöskum. Kali- 
ast vatn þetta á lifjabúbinni í Reykjavík “flygtig Amtno - 
niak” ebur u Salmiakspiritus v . 

30. gr. « - 

Sterkjan verbur til, þegar hlutir þeir fúna ebur úldna, 
er eiga kyn sitt ab rekja til holdgjafa og logvaka. þegar 

því egg, kjöt, jurtir og tab o. s. frv. fúna, þá kemur af því 

• \ 

sterkj'a. Af því sterkjan er mjög loptkynjub, þá rýkur 
hún jafnóbum, og hún verbur til, út í loptib og sambland- 
ast þar vatninu og kolsýrunni, fellur hún síban nibur í 
regninu, og er þá kolsýrb; en grösin draga hana ab sjer 
og skilja holdgjafann frá henni, og verbur hún þeim þá 
ab næringu ebur samlagast þeim. Kolsýrb sterkja er og 


40 


mjög reikul, og rýkur því í hita <5&ar dt í loptií); en vilji 
menn hamla því, þá verbur a& útvega henni eitthvert þab 
efni, er hiín vill heldur samþíbast en kolsýruna, t. a. m. 
brennisteinssýru, og kemur þá brennisteinssýrusterkja; 
er hun eigi eins reikul og hin kolsýrba, en skilst þð aí> 
hæglega. 

31. gr. 

í salernum, fjárhusum og fjðsum ke'mur sterkjan af 
ganginum í mykjunni. Eptir því sem mykjan liggur lengur, 
einkum undir beru lopti, hverfur sterkja hennar, er mykj- 
an þá orbin notlítil til ábur&ar. Til þess að varna sterkj- 
unni ab rjuka burtu ur áburbinum, bera menn brenni- 
steinssýrt múrlím (gips) í húsin; liafa má og til þess m<5- 
ösku, sem er brermisteinskynjuö. Kúamykja og sauÖatafe 
er sterkjuminna en hestataö, en mannasaur og þvag er 
sterkjumest; en þetta fer eptir þvf, hve gott f<5Öur skepn- 
unum er gefiÖ, ef)ur, sem er hiÖ sama, hvaÖ mikiÖ er í 
því af holdgjafa. 

32. gr. 

þegar mjög mikil sterkja ásamt kolsýru safnast í fjár- 
hús, eöur þar sem menn búa, verÖur loptií) ohollt og jafn- 
vel dauÖnæmt mönnum og skepnum; einungis er hreint 
lopt hollt fyrir menn og skepnur. Til aÖ varna vondri 
lykt og <5holIu lopti í húsum, hafa menn þynnta saltsýru 
í vatni, og setja grunnar skálar eÖur trog, fyllt meÖ legi 
þessum, þar inn, sem loptiÖ á a& hreinsast. Sterkjan sam- 
lagast legi þessum í ákafa, og verbur aö saltsýrusterkju. 

33. gr. 

Holdgjafi og eldi blandast saman á ýmsan hátt, og 
verÖa þar af mörg efni og ýmisleg; hvitasaltssýra ( u salt- 
pjeturs”s.) er hiÖ merkilegasta, og skal hennar áeinna getiö. 











* 


/ 




' -■ 















r 




\ 


: - 















* 





















' . * 









V 


I 









\ 






/ 










■* 




















»*■ 











; •• ‘ 







. • 





. 




» 


v 



t 




V 













* 










r 




00532626 - 4 








































•f/ 



<{ 




u 


1 v V 







1 


t 


v 


? V W* 


\ 

it 


\ 


7 - >i\ 



'Mt 


i 







V 


V u>*-- 

YÝ' 

1 . V\ 1 v - 

■ iuiA' - 

; : ? yi 

’V 

i rt 


■4 • 



- i 




t*- 


«0 






r / 

t -■#á> k * '’: 

** 

* M I 

-TW • 




F' v á 




*,• f' 




*- A 


y 




r x 


l 


i 


\ 


•\ 


*. *. 




fi<' "v 

*»;•%> c' 


Vbr 


yn 


< V* 



>** ji f 

' % 





I H 


,— . • 
























